พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 1 
พระวินัยปิฎก 
เล่ม ๖ 

จุลวรรค ภาค ๑ 

ขอนอบน้อมแด'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

กัมมข้นธกะ 
ตัชชนึยกรรมที่ ๑ 

เรื่องภิกษุพวกพระปิฌฑุกะและพระโลหิตกะ 
เริ่มก่ออธิกรณ์ 

[๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุพวกพระป้ฌฑุกะและพระโลหิตกะ เป็นผู้ก่อ 
ความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง 
ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วม ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว 
ก่ออธิกรณ์ใน สงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่าน 
จงโต้ตอบถ้อยคำให้แข็งแรง เพราะพวกท่านเป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คง แก่เรียน และสามารถ 
กว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้พวกผมก็จักเป็นฟิกฝ่ายของ พวกท่าน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยัง 
ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ่กว้างออกไป บรรดาภิกษุที่ 
เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ จึงได้เป็นผู้ก่อความ บาดหมาง ก่อการ 
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วม 
ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยคำให้แข็งแรง เพราะพวก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 2 

ท่านเป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คงแก , เรียน และสามารถกว่าเขา อย่า กลัวเขาเลย แม้พวกผมก็จักเป็น 
ฟิกฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธีนั้น ความบาดหมาง ที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อม 
เป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ่ กว้างออกไปเล่า ครั้นแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๒] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุ เป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุพวกพระ 
ปัณฑุกะและ'โลหิตกะ เป็นผู้ก่อความบาด หมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่อ 
อธิกรณ์ในสงฆ์ด้วย ตนเองได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วมก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิ 
วาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ 
ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยคำให้แข็งแรง เพราะพวกท่าน เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คง 
แก่เรียน และสามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้ พวกผมก็จักเป็นฟิกฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธี 
นั้น ความบาดหมางที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ่ 
กว้างออกไป จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของ โมฆบุรุษเหล่านั้น 
นั่น ไม , เหมาะ ไม่สม ไม , ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้น จึงได้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อ 
การวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วมก่อความ 
บาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยคำให้แข็งแรง เพราะ 
พวกท่าน เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คงแก่เรียน และสามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้พวกผมก็ 
จักเป็นฟิกฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว 
ย่อมเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ่กว้างออกไป เล่า การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
โดยที่แท้ การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส 
และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 3 

ทรงแสดงโทษและคุณแล้วให้ทำตัชชนียกรรม 

[๓] ครั้นพระผู้มีพระภาค ทรงติเตียนภิกษุพวกพระป้ฌฑุกะและพระโลหิตกะ โดยอเนก 
ปริยายแล้ว จึงตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความ เป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก 
ความเป็นคนไม , สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความ 
เป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส 
การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แล้ว , ทรงทำธรรมีกถา ที่สมควรแก่เรื่องนั้น 
ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆ์จงทำตัชชนียกรรมแก่ ภิกษุพวกปัณฑุกะและ'โลหิตกะ 
วิธีทำตัชชนึยกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีทำตัชชนียกรรม พึงทำอย่างนี้คือ ชั้นต้น พึงโจทภิกษุพวก 
พระปัณฑุกะและ'โลหิตกะ ครั้นแล้ว พึงให้พวกเธอให้การ แล้ว พึงปรับอาบัติ ครั้นแล้ว 
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วย ญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาทำตัชชนึยกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและ พระโลหิตกะนี้เป็นผู้ก่อ 
ความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ วิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง 
ได้เข้าไปหา ภิกษุพวกอื่นที่ร่วมก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว 
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่าน ทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน พวก 
ท่านจงโต้ตอบถ้อยคำให้ แข็งแรง เพราะพวกท่านเป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คงแก่เรียน 
และ สามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้พวกผมก็จักเป็นฟิกฝ่ายของพวก ท่าน โดยวิธีนั้น 
ความบาดหมางที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิด ขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ่ 
กว้างออกไป ล้าความพร้อม พรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุพวกพระ 
ปัณฑุกะ และพระโลหิตกะ นี่เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและ พระโลหิตกะนี้เป็นผู้ก่อ 
ความบาดหมาง -.. ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วย ตนเองได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วมก่อความ 
บาดหมาง -.. ก่ออธิกรณ์ ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะ 
พวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยคำให้แข็งแรง เพราะพวกท่านเป็น ผู้ฉลาด เฉียบแหลม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 4 

คงแก่เรียนและสามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขา เลย แม้พวกผมก็จักเป็นฟิกฝ่ายของพวกท่าน 
โดยวิธีนั้น ความบาด หมางที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความ 
เพิ่มพูน แผ่กว้างออกไป สงฆ์ทำตัชชนียกรรมแก , ภิกษุพวกพระปัณฑุกะ และพระโลหิตกะ 
การทำตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัฌฑุกะ และพระโลหิตกะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบ แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระ 
ปัณฑุกะและพระโลหิตกะนี้เป็นผู้ก่อความ บาดหมาง -.. ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง ได้ 
เข้าไปหาภิกษุพวก อื่นที่ร่วมก่อความบาดหมาง -.. ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าว อย่างนี้ 
ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจง โต้ตอบถ้อยคำให้แข็งแรง เพราะ 

พวกท่านเป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คงแก่เรียน และสามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้ 

1 1' , 1 , , นี้,นี้ นี้นี้"นี้ 1 

พวกผมก็จัก เป็นฟิกฝ่ายของพวกท่าน โดยริขีนัน ความบาดหมางทียังไม่เกิดย่อม เกิดขึน และ 

ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ่กว้างออก ไป สงฆ์ท่าตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวก 

พระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ การทำตัชชนียกรรมแก'ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ 

ชอบแก่ ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระ 

ปัณฑุกะและพระโลหิตกะนี้เป็นผู้ก่อความ บาดหมาง -.. ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง ได้ 

เข้าไปหาภิกษุพวก อื่นที่ร่วมก่อความบาดหมาง -.. ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าว อย่างนี้ 

ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ ตอบถ้อยคำให้แข็งแรง เพราะ 

พวกท่านเป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คง แก , เรียน และสามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้ 

1 นี้ นี้' ' นี้นี้ 'นี้ 1 ' 1 นี้ 1 นี้ ^ 

พวกผมก็จักเป็น ฟิกฝ่ายของพวกท่าน โดยริขีนัน ความบาดหมาง ทียังไม่เกิดย่อม เกิดขึน 

และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ่กว้าง ออกไป สงฆ์ท่าตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ 

พวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ การท่าตัชชนียกรรมแก , ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระ 

โลหิตกะ ชอบ แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงพูด 

ตัชชนียกรรม สงฆ์ท่าแล้วแก่ภิกษุพวกพระปัฌฑุกะและ พระโลหิตกะ ชอบแก่สงฆ์ 

เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 5 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ไม่สอบถาม ก่อนแล้วทำ ๑ ไม่ทำตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม่ต้อง อาบัติ ๑ ทำเพราะอาบัติมิใช่เทสนา 
คามินี ๑ ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้ว ทำ ๑ ไม , ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ 
ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ทำ โดยไม , เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม , เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่สอบถามก่อน แล้วทำ ๑ ท้าโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 6 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดยไม , เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม , เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม่ต้อง อาบัติ ๑ ธรรมโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๘ 

[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติ มิใช่เทสนาคามินึ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม , เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๙ 

[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติที่ แสดงแล้ว ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม , เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 7 

หมวดที่ ๑๐ 

[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๑๑ 

[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่ให้จำเลยให้การ ก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม , เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๑๒ 

[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่ปรับอาบัติแล้ว ทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม , เป็นธรรม ไม่ 
เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด จบ 
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรม เป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 8 

หมวดที่ ๒ 

[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำ เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินึ ๑ ทำเพราะ 
อาบัติยังไม , ได้แสดง ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ให้จำเลย ให้การก่อนแล้วทำ ๑ ปรับอาบัติแล้ว 
ทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดย ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 9 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๘ 

[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๙ 

[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติยังไม , ได้แสดง ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อม 
เพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๑๐ 

[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 10 

หมวดที่ ๑๑ 

[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อม 
เพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๑๒ 

[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ ทำโดย ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด จบ 
ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จำนง จะพึงลงตัชชนียกรรม 
ก็ได้ คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ วิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ใน 
สงฆ์๑ เป็นพาล ไม , ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร ๑ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการ 
คลุกคลีอันไม่สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนง จะพึงลงตัชชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์ จำนง จะพึงลง 
ตัชชนึยกรรมก็ได้ คือ เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เป็นผู้มี อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เป็นผู้มีทิฐิ 
วิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนง จะพึง ลงตัชชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 11 

หมวดที่ ๓ 

[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์ จำนง พึงลงตัชชนึย 
กรรมก็ได้ คือ กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ กล่าวติเตียน พระธรรม ๑ กล่าวติเตียนพระสงฆ์ ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนง จะพึงลงตัชชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่ง 
เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ 
รูปหนึ่งเป็นพาล ไม , ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่ สมควร ๑ รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ 
ด้วยการคลุกคลีอันไม , สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนง พึงลงตัชชนียกรรมแก , ภิกษุ ๓ รูป นี้แล ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ 
รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเป็นผู้มี 
ทิฐิวิบัติในอติทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนง พึงลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป นี้แล ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงตัชชนียกรรมแก , ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ 
รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์ ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนง พึงลงตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุ ๓ รูป นี้แล ฯ 
ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด จบ 
วัตร ๑๘ ข้อ ในตัชชนึยกรรม 

[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว ต้อง ประพฤติโดยชอบ 

วิธีประพฤติโดยชอบในตัชชนึยกรรมนั้น ดังต่อไปนี้:- 

๑. ไม , พึงให้อุปสมบท 

๒. ไม่พึงให้นิสัย 

๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 12 

๕. แม้ได้รับสมมติไว้แล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

๖. ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

๙. ไม , พึงติกรรม 

๑๐. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

๑๑. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๑๒. ไม่พึงห้ามปวารณาแก , ปกตัตตะภิกษุ 

๑๓. ไม่พึงทำการไต , สวน 

๑๔. ไม , พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

๑๕. ไม , พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๑๖. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

๑๗. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

๑๘. ไม , พึงช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน ฯ 

วัตร ๑๘ ข้อ ในตัชชนึยกรรม จบ 
วัตรที่ควรระงับและไม่ควรระงับ 

[๓๕] ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและ พระโลหิตกะแล้ว 
พวกนั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ เข้าไปหา 
ภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกผมถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้ว ได้ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ พวกผมจะพึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับ ตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ 
พวกปัณฑุกะและ'โลหิตกะ ฯ 

วัตรที่ไม , ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 13 

๑. ให้อุปสมบท 
๒. ให้นิสัย 

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ ตัชชนึยกรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ ด้วยองค์ ๕ แม้ 
อื่นอีก คือ 

๑. ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมเพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น 
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ติกรรม 

๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ ตัชชนียกรรม ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม , พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ 

๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกดัดตะภิกษุ 

๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัดตะภิกษุ 

๓. ทำการไต , สวน 

๔. เริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๕. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. โจทภิกษุอื่น 

๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ ตัชชนึยกรรม ฯ 
วัตรที่ไม , ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 14 

วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ ด้วยองค์ ๕ คือ 

๑. ไม , ให้อุปสมบท 

๒. ไม่ให้นิสัย 

๓. ไม , ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม , สั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล้ว สงฆ์พึงระงับ ตัชชนียกรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ ด้วยองค์ ๕ แม้อื่น 
คอ 

๑. ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมเพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น 
๒. ไม , ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ไม , ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ไม่ติกรรม 

๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับ ตัชชนึยกรรม ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ ด้วยองค์ ๘ คือ 

๑. ไม , ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๒. ไม , ห้ามปวารณาแก , ปกตัตตะภิกษุ 

๓. ไม่ทำการไต , สวน 

๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. ไม , โจทภิกษุอื่น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 15 

๗. ไม , ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ไม่ช่วยภิกษุต่อภิกษุให้ล้อธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์พึงระงับ ตัชชนึยกรรม ฯ 
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด จบ 
วิธีระงับตัชชนึยกรรม 

[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงระงับต'ชชนียกรรมอย่างนี้คือ ภิกษุพวกพระ 
ปัณฑุกะและ'โลหิตกะนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่ 
พรรษากว่านั่งกระหย่งประคองอัญชลี กล่าวคำขอระงับ กรรมนั้นอย่างนี้ว่าดังนี้ 
คำ 1 ขอระงับตัชชนียกรรม 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลาย ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้วได้ประพฤติ โดยชอบ หายเย่อ 
หยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอระงับตัชชนึยกรรม 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรม วาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาระงับตัชชนียกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระปัณฑุกะ และพระโลหิตกะนี้ถูกสงฆ์ 
ลงตชชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับ 
ตัชชนึยกรรม ถ้า ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับตัชชนึยกรรม แก่ภิกษุ 
พวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระปัณฑุกะ และพระโลหิตกะนี้ถูกสงฆ์ 
ลงตัชชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแล้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับ 
ตัชชนียกรรม สงฆ์ระงับตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ การระงับ 
ตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัฌฑุกะและพระโลหิตกะ ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง 
เป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จง พึงข้าพเจ้า ... การระงับ 
ตัชชนียกรรมแก , ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและ พระโลหิตกะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น 
ผ้นิ่ง ไม่ชอบแก่ ท่านผ้ใด ท่านผ้นี้นพึงพด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 16 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้ง ข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระ 
ปิณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ถูกสงฆ์ลง ตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง 
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนียกรรม สงฆ์ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวก พระ 
ปัณฑุกะและพระโลหิตกะ การระงับตัชชนึยกรรม แก่ภิกษุพวก พระปัฌฑุกะและโลหิตกะ 
ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ตัชชนียกรรมอันสงฆ์ระงับแล้ว แก่ภิกษุพวกพระปิณฑุกะ และพระโลหิตกะ ชอบแก่ 
สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 
ตัชชนึยกรรม ที่ ๑ จบ 
นิยสกรรม ที่ ๒ 
เรื่องพระเสยยสกะ 

[๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระเสยยสกะเป็นพาล ไม่ฉลาด มี อาบัติมาก มีมรรยาท 
ไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายให้ปริวาส 
ชักเข้าหาอาบัติเดิม ให้มานัต อัพภานอยู่ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนเล่า ท่านพระเสยยสกะจึงได้เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร 
อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายให้ ปริวาส ชักเข้าหา 
อาบัติเติม ให้มานัต อัพภานอยู่เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๔๔] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุ เป็นเก้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุเสยย 
สกะเป็นพาล ไม , ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท ไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคล 
อันไม่สมควร ทั้งที่ปกตัตตะ ภิกษุทั้งหลายให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเติม ให้มานัต อัพภานอยู่ 
จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

ผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษนั้นนั่น 
ไม , เหมาะ ไม , สม ไม่ควร ไม , ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรท่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 17 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษนั้น จึงได้เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท 
ไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่ สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายให้ปริวาส 
ชักเข้าหาอาบัติเติม ให้มานัต อัพภานอยู่เล่า การกระทำของโมฆบุรุษนั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของ ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว -.. ครั้นแล้ว 
ทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น แล สงฆ์จงทำนัยส- 
กรรมแก่ภิกษุเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัยอีก 
วิธีทำนิยสกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงทำนิยสกรรมอย่างนี้คือชั้นต้นพึงโจทภิกษุเสยยสกะ 
ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ ครั้นแล้วภิกษุผู้ ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ 
ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาทำนิยสกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระเสยยสกะผู้นี้เป็นพาล ไม , ฉลาด มีอาบัติมาก 
มีมรรยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม , สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุ 
ทั้งหลายให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเดิม ให้มานัต อัพภานอยู่ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ 
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำนึยสกรรมแก , พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัย อีก นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระเสยยสกะผู้นี้เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก 
มีมรรยาทไม , สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม , สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุ 
ทั้งหลายให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเติม ให้มานัต อัพภานอยู่ สงฆ์ทำนิยสกรรมแก , พระเสยยสกะ 
คือ ให้กลับถือนิสัยอีก การทำนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัยอีก ชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า พระเสยยสกะ 
ผู้นี้เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท ไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการ 
คลุกคลีอันไม่สมควร ทั้งที่ ปกติ'ตตะภิกษุทั้งหลายให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเติม ให้มานัต 
อัพภานอยู่ สงฆ์ทำนึยสกรรมแก , พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัยอีก การทำนึยสกรรมแก่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 18 

พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัยอีก ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก , 

ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ของสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ... ท่านผู้นั้นพึง 
เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงพูด 

นึยสกรรม อันสงฆ์ทำแล้วแก่พระเสยยสกะ คือ ให้กลับ ถือนิสัยอีก ชอบแก , สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย อย่างนี้ฯ 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรม ไม , เป็นธรรม ไม่เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือทำลับหลัง ๑ ไม , สอบถามก่อน แล้วท่า ๑ ไม่ท่าตามปฏิญาณ ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม ไม่เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม่ต้อง อาบัติ ๑ ท่าเพราะอาบัติมิใช่เทสนา 
คามินี ๑ ท่าเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม ไม่เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม , เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้วทำ ๑ ไม่ให้จำเลยให้การแล้วท่า ๑ 
ไม่ปรับอาบัติแล้วท่า ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นึยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม ไม่เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 19 

หมวดที่ ๔ 

[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม , เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรค 
ทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม , เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือไม , สอบถามก่อนแล้ว ทำ ๑ ทำโดยไม , เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่ เป็นธรรม ไม่เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือไม , ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็น 
วรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม ไม่เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม่ต้อง อาบัติ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่ เป็นธรรม ไม่เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี 

หมวดที่ ๘ 

[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติมิ ใช่เทสนาคามินึ ๑ ทำโดยไม่เป็น 
ธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 20 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม , เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๙ 

[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม , เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติที่ แสดงแล้ว ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม ไม่เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๑๐ 

[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม , เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้ว ทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม , เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๑๑ 

[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่ให้จำเลยให้การ ก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม , เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม , เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๑๒ 

[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่ปรับอาบัติแล้ว ทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่ เป็นธรรม ไม่เป็น 
วินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 21 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ สอบถามก่อนแล้ว ทำ ๑ ทำตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำ เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินึ ๑ ทำเพรา 
อาบัติที่ยังไม , ได้แสดง ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ให้ จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ปรับอาบัติ 
แล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 22 

หมวดที่ ๖ 

[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับแล้ว คือ ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดย ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำ โดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๘ 

[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินื ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อม 
เพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๙ 

[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติยังไม , ได้แสดง ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๑๐ 

[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำ โดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 23 

หมวดที่ ๑๑ 

[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ให้จำเลยให้การก่อนแล้ว ทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๑๒ 

[๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ ทำ โดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม เป็นธรรม เป็นวินัย 
และระงับดีแล้ว ฯ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด จบ 


ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได้ 
คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ 
เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มี มรรยาทไม่สมควร ๑ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคล 
อันไม่สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึง ลงนิยสกรรมก็ได้ ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนงจะ 
พึงลงนิยสกรรมก็ได้ คือ เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เป็นผู้มี อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เป็น 
ผู้มีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึง ลงนิยสกรรมก็ได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 24 

หมวดที่ ๓ 

[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์ จำนงจะพึงลง 
นิยสกรรมก็ได้ คือ กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ กล่าวติเตียน พระธรรม ๑ กล่าวติเตียนพระสงฆ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได้ ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่ง 
เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อ ฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ 
รูปหนึ่งเป็นพาล ไม , ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท ไม่สมควร ๑ รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ 
ด้วยการคลุกคลีอันไม , สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป นี้แล ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ 
รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเป็นผู้ม 
ทิฐิวิบัติ ในอตึทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป นี้แล ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงนิยสกรรมแก , ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ รูป 
หนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป นี้แล ฯ 
ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด จบ 
วัตร ๑๘ ข้อ ในนิยสกรรม 

[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้วต้องประพฤติ โดยชอบ 

วิธีประพฤติโดยชอบในนิยสกรรมนั้น ดังต่อไปนี้- 

๑. ไม , พึงให้อุปสมบท 

๒. ไม่พึงให้นิสัย 

๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 25 

๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติไว้แล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

๖. ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

๙. ไม , พึงติกรรม 

๑๐. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

๑๑. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๑๒. ไม่พึงห้ามปวารณาแก , ปกติ'ตตะภิกษุ 

๑๓. ไม่พึงทำการไต , สวน 

๑๔. ไม , พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

๑๕. ไม , พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๑๖. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

๑๗. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

๑๘. ไม , พึงช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน ฯ 

วัตร ๑๘ ข้อ ในนิยสกรรม จบ 
วัตรที่ควรระงับและไม่ควรระงับ 

[๗๖] ครั้งนั้น สงฆ์ 1 ใต้ลงนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะแล้ว คือ ให้ กลับถือนิสัยอีก 
เธอถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ซ่องเสพ คบหา นั่งใกล้กัลยาณมิตร ขอให้แนะนำ ไต , ถาม ได้เป็น 
พหูสูต ชํ่าชอง ในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา 
เป็นลัชชี มีความรังเกียจ ใคร่ต่อ สิกขา เธอประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ 
เข้าไปหาภิกษุ ทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้วได้ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 

[๗๗] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเช่นนั้นสงฆ์จง ระงับนิยสกรรมแก่ 
ภิกษุเสยยสกะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 26 

วัตรที่ไม , ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วย องค์ ๕ คือ 
๑. ให้อุปสมบท 
๒. ให้นิสัย 

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ นึยสกรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม , พึงระงับนึยสกรรมแก่ภิกษุผู้'ประกอบ ด้วยองค์ ๕ แม้อื่น 
คอ 

๑. ถูกสงฆ์ลงนึยสกรรมเพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น 
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านัน 
๔. ติกรรม 

๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ นิยสกรรม ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ ด้วยองค์ ๘ คือ 

๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกติ'ตตะภิกษุ 

๒. ห้ามปวารณาแก่ปกติตตะภิกษุ 

๓. ทำการไต , สวน 

๔. เริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๕. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. โจทภิกษุอื่น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 27 

๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ นิยสกรรม ฯ 
วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด จบ 

วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับนิยสกรรมแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วย องค์ ๕ คือ 

๑. ไม , ให้อุปสมบท 

๒. ไม่ให้นิสัย 

๓. ไม่ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม , สั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับ นิยสกรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับนิยสกรรมแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วย องค์ ๕ แม้อื่นอีก 


๑. ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด ไม , ต้องอาบัตินั้น 
๒. ไม , ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ไม่ติกรรม 

๕. ไม่ดึภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับนึยสกรรม ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับนึยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วย องค์ ๘ คือ 
๑. ไม , ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 28 

๒. ไม , ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๓. ไม่ทำการไต , สวน 

๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. ไม , โจทภิกษุอื่น 

๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ไม , ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ นิยสกรรม ฯ 
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด จบ 


วิธีระงับนิยสกรรม 

[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงระงับนิยสกรรมอย่างนี้คือ ภิกษุ เสยยสกะนั้น พึง 
เข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่ พรรษากว่า นั่งกระหย่งประคองอัญชลี 
แล้วกล่าวคำขอระงับนิยสกรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้:- 
คำ 1 ขอระงับนิยสกรรม 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ 
แก้ตัวได้ ข้าพเจ้าขอระงับนิยสกรรม 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาระงับนิยสกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระเสยยสกะรูปนี้ถูกสงฆ์ ลงนิยสกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับนิยสกรรม ล้าความพร้อม 
พรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง ระงับนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ นี่เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระเสยยสกะรูปนี้ถูกสงฆ์ ลงนิยสกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับนิยสกรรม สงฆ์ระงับ 
นิยสกรรม สงฆ์ระงับนิยสกรรมแก , พระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแก , พระเสยยสกะ ชอบ 
แก่ท่านผ้ใด ท่านผ้นั้นพึงเป็น ผ้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านด้ใด ท่านผ้นั้นพึงพด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 29 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า พระเสยยสกะ 
รูปนี้ ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติโดย ชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ 
ขอระงับนิยสกรรม สงฆ์ ระงับนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแก , พระเสยยสกะ 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน ผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า พระเสยยสกะ 
รูปนี้ ลูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติ โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอ 
ระงับนิยสกรรม สงฆ์ระงับนิยสกรรมแก , พระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

นิยสกรรมอันสงฆ์ระงับแล้วแก , พระเสยยสกะ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

จบนิยสกรรม ที่ ๒ 
ปัพพาชนึยกรรม ที่ ๓ 

เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
[๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพวกอัสสชิและปุพพสุกะ เป็นเจ้าถิ่น ในชนบทกิฏาคีรี 
เป็นภิกษุอลัชชีเลวทราม ภิกษุพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปาน ดังนี้คือ ปลูกต้นไม้ดอกเองม้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดนั้นองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น รดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง ร้อยกรอง 
ดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ ผู้อื่นร้อยกรองบ้าง ท่ามาลัยต่อก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ท่ามาลัยเรียงก้าน 
เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ท่าดอกไม้ช่อเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท่าบ้าง ท่าดอกไม้ ทุ่มเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท่า 
บ้าง ท่าดอกไม้เทริดเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ท่าดอกไม้ พวงเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ท่าดอกไม้แผง 
สำหรับประดับอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น ท่าบ้าง ภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่ง 
มาลัยต่อก้าน นำไปเอง บ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยเรียงก้าน นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น 
นำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ช่อ นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ทุ่ม นำไปเองบ้าง ใช้ให้ 
ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้เทริด นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พวง นำไปเองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้แผงสำหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแห่ง 
ตระกล เพื่อสะใภ้แห่งตระกล เพื่อกลทาสี ภิกษ พวกนั้นฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 30 

ดื่มนํ้าในขันใบเดียวกันบ้าง นั่งบน อาสนะอันเดียวกันบ้าง นอนบนเตียงอันเดียวกันบ้าง นอน 
ร่วมเครื่องลาดอันเดียว กันบ้าง นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง นอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่ม 
ร่วม กันบ้าง กับกุลสตรี กุลธิดา กุมารีแห่งตระกูล สะใภ้แห่งตระกูล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลา 
วิกาลบ้าง ดื่มนํ้าเมาบ้าง ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ บ้าง ฟ้อนรำบ้าง ขับร้องบ้าง 
ประโคมบ้าง เต้นรำบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ประโคมกับหญิง 
ฟ้อนรำบ้าง เต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้าง ขับร้องกับหญิงขับร้องบ้าง 
ประโคมกับหญิงขับร้องบ้าง เต้นรำกับหญิงขับร้องบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้าง ขับร้องกับ 
หญิงประโคมบ้าง ประโคมกับหญิงประโคมบ้าง เต้นรำกับหญิงประโคมบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำ 
บ้าง ขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้าง ประโคมกับหญิงเต้นรำบ้าง เต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้าง เล่นหมากรุก 
แถวละแปดตาบ้าง เล่นหมากรุกแถวละสิบตาบ้าง เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง เล่นหมาก 
ไหวบ้าง เล่นโยนบ่วงบ้าง เล่นไม้หึ่งบ้าง เล่นฟาดให้ เป็นรูปต่างๆ บ้าง เล่นสะกาบ้าง เล่นเป่า 
ใบไม้บ้าง เล่นไถน้อยๆ บ้าง เล่น หกคะเมนบ้าง เล่นไม้กังหันบ้าง เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง 
เล่นรถน้อยๆ บ้าง เล่นธนูน้อยๆ บ้าง เล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้าง เล่นเลียนคนพิการ 
บ้าง หัดขี่ช้างบ้าง หัดขี่ม้าบ้าง หัดขี่รถบ้าง หัดยิงธนูบ้าง หัดเพลงอาวุธบ้าง วิ่ง ผลัดช้างบ้าง 
วิ่งผลัดม้าบ้าง วิ่งผลัดรถบ้าง วิ่งขับกันบ้าง วิ่งเปียวกันบ้าง ผิวปากบ้าง ปรบมือบ้าง ปลํ้ากันบ้าง 
ชกมวยกันบ้าง ปูลาดผ้าสังฆาฏิ ณ กลางสถานเต้นรำแล้ว พูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่า น้องหญิง 
เธอจงฟ้อนรำ ณ ที่นี้ดังนี้บ้าง ให้การ คำนับบ้าง ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้าง ฯ 
อุบาสกเล่าเรื่องให้พระฟ้ง 

[๘๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสึ เดินทาง ไปพระนครสาวัตลี 
เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถึงชนบทกิฏาคีรีแล้ว ครั้นเวลาเช้า ภิกษุนั้นครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร 
เข้าไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี มีอาการ เดินไป ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขน 
น่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ 

คนทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้น แล้วพูดอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปนี้เป็นใคร ดูคล้ายคน ไม่ค่อยมี 
กำลัง เหมือนคนอ่อนแอ เหมือนคนมีหน้าสยิ้ว ใครเล่าชักถวายบิณฑะ แก่ท่านผู้เข้าไปเที่ยว 
บิณฑบาตรูปนี้ ส่วนพระผู้เป็นเจ้าเหล่าพระอัสสชิ และพระ ปูนัพพสุกะ'ของพวกเรา เป็นผู้อ่อน 
โยน พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ยิ้มแย้มก่อน มักพูดว่า มาเถิด มาดีแล้ว มีหน้าไม่สยิ้ว 
มีหน้าชื่นบาน มักพูดก่อน ใครๆ ก็ ต้องถวายบิฌฑะแก่ท่านเล่านั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 31 

อุบาสกคนหนึ่งได้แลเห็นภิกษุรูปนั้น กำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในชนบท กิฏาคีรี ครั้นแล้ว 
จึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้น กราบเรียนถามภิกษุรูปนั้นว่า พระคุณเจ้า ได้บิฌฑะบ้างไหม ขอรับ 

ภิกษุรูปนั้นตอบว่า ยังไม , ได้บิณฑะเลย จ้ะ 

อุบาสกกล่าวอาราธนาว่า นิมนต์ไปเรือนผมเถิด ขอรับ แล้วนำภิกษุรูปนั้น ไปเรือน นิมนต์ 
ให้ฉันแล้วเรียนถามว่า พระคุณเจ้าจักไปที่ไหน ขอรับ 

กิ. อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค 

อุ. ถ้าเช่นนั้น ขอพระคุณเจ้า จงกราบถวายบังคมพระบาทยุคลของ พระผู้มีพระภาคด้วย 
เศียรเกล้า และขอจงกราบทูลตามถ้อยคำของผมอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม 
ภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะ เป็นเจ้าถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เป็นภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอ 
ประพฤติอนาจาร เห็นปานดังนี้คือ ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดนั้นองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น 
ร้อยกรองบ้าง ทำมาลัยต่อก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำมาลัยเรียง ก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง 
ทำดอกไม้ช่อเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้ พุ่มเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้เทริด 
เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำ ดอกไม้พวงเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้แผงสำหรับประดับอก 
เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยต่อก้าน นำไปเอง 
บ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยเรียงก้าน นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น นำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ช่อ นำไป 
เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พุ่ม นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้เทริด นำไป 
เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น นำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พวง นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้แผง 
สำหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแห่งตระกูล เพื่อสะใภ้ แห่งตระกูล เพื่อ 
กุลทาสี ภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้าง ดื่มนั้า ในขันใบเดียวกันบ้าง นึ่งบน 
อาสนะอันเดียวกันบ้าง นอนบนเตียงอันเดียวกันบ้าง นอนร่วมเครื่องลาดอันเดียวกันบ้าง นอน 
คลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง นอนร่วม เครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้าง กับกุลสตรี กุลธิดา 
กุมารีแห่งตระกูล สะใภ้แห่งตระกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง ดื่มนั้นมาบ้าง ทัดทรง 
ดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้บ้าง ฟ้อนรำบ้าง ขับร้องบ้าง ประโคมบ้าง เต้นรำบ้าง ฟ้อนรำ 
กับหญิงฟ้อนรำบ้าง ขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ประโคม กับหญิงฟ้อนรำบ้าง เต้นรำกับหญิงฟ้อนรำ 
บ้าง ฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้าง ขับร้อง กับหญิงขับร้องบ้าง ประโคมกับหญิงขับร้องบ้าง เต้นรำ 
กับหฌิงขับร้องบ้าง ฟ้อนรำ กับหฌิงประโคมบ้าง ขับร้องกับหฌิงประโคมบ้าง ประโคมกับหฌิง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 32 

ประโคมบ้าง เต้นรำกับหญิงประโคมบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้าง ขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้าง 
ประโคมกับหญิงเต้นรำบ้าง เต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้าง เล่นหมากรุกแถวละแปดตา บ้าง เล่นหมากรุก 
แถวละสิบตาบ้าง เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง เล่น หมากไหวบ้าง เล่นโยนบ่วงบ้าง เล่น 
ไม้หึ่งบ้าง เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ บ้าง เล่นสะกาบ้าง เล่นเป่าใบไม้บ้าง เล่นไถน้อยๆ บ้าง 
เล่นหกคะเมนบ้าง เล่น ไม้กังหันบ้าง เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง เล่นรถน้อยๆ บ้าง เล่นธนู 
น้อยๆ บ้าง เล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้าง เล่นเลียนคนพิการบ้าง หัดขี่ช้างบ้าง หัด ขี่ม้า 
บ้าง หัดขี่รถบ้าง หัดยิงธนูบ้าง หัดเพลงอาวุธบ้าง วิ่งผลัดช้างบ้าง วิ่งผลัด ม้าบ้าง วิ่งผลัดรถบ้าง 
วิ่งขับกันบ้าง วิ่งเปียวกันบ้าง ผิวปากบ้าง ปรบมือบ้าง ปลากันบ้าง ชกมวยกันบ้าง ปูลาดผ้า 
สังฆาฏิ ณ กลางสถานเต้นรำ แล้วพูดกับ หญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่า น้องหญิง เธอจงฟ้อนรำ ณ ที่นี้ 
ดังนี้บ้าง ให้การคำนับบ้าง ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้าง เมื่อก่อนชาวบ้านยังมีศรัทธาเลื่อมใส 
แต่เดี๋ยวนี้ เขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสแล้ว แม้ทานประจำของสงฆ์ก่อนๆ บัดนี้ทายกทาขิกา ได้ตัดขาด 
แล้ว ภิกษุมีศีลเป็นที่รักย่อมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยู่ครอง พระพุทธเจ้าข้า ช้าพระพุทธเจ้า 
ขอประทานพระวโรกาส พระผู้มีพระภาคพึงส่ง ภิกษุทั้งหลายไปสู่ชนบทกิฏาคีรีเถิด เพื่อวัดในชนบท 
กิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งมื่นอยู่ 

ภิกษุรูปนั้นรับคำของอุบาสกนั้นแล้ว ลุกจากอาสนะหลีกไปโดยทาง พระนครสาวัตถี ถึง 
พระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิก คหบดี โดยลำดับ เข้าเฝ็าพระผู้มีพระ 
ภาค ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ 
พุทธประเพณี 

[๘๖] ก็การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระ อาคันตุกะทั้งหลาย 
นั่นเป็นพุทธประเพณี 

ทรงปฏิสันถาร 

ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุรูปนั้นว่า ดูกรภิกษุ ร่างกาย ของเธอยังพอทนได้ 
หรือ ยังพอให้เป็นไปได้หรือ เธอเดินทางมามีความลำบาก น้อยหรือ และเธอมาจากไหน 

ภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้ายังพอทนได้ พระพุทธเจ้าข้า ยังพอให้เป็นไปได้ 
พระพุทธเจ้าข้า และข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมา มีความ ลำบากเล็กน้อย ข้าพระพุทธเจ้าจำพรรษาใน 
แคว้นกาสีแล้ว เมื่อจะมายังพระนคร สาวัตถี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค ได้ผ่านชนบทกิฏาคีรี พระ 
พทธเจ้าข้า ครั้น เวลาเข้า ข้าพระพทธเจ้าครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังชนบท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 33 

กิฏาคีรี อุบาสกคนหนึ่ง ได้แลเห็นข้าพระพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ใน ชนบทกิฏาคีรี ครั้น 
แล้วได้เข้าไปหาข้าพระพุทธเจ้า กราบไหว้ข้าพระพุทธเจ้าแล้ว ถามว่า ท่านได้บิฌฑะบ้างไหม ขอรับ 
ข้าพระพุทธเจ้าตอบว่า ยังไม , ได้บิณฑะ เลยจ้ะ เขาพูดว่า นิมนต์ไปเรือนผมเถิด ขอรับ แล้วนำ 
ข้าพระพุทธเจ้าไปเรือน ให้ฉันแล้วถามว่า พระคุณเจ้าชักไปที่ไหน ขอรับ ข้าพระพุทธเจ้าตอบว่า 
ชัก ไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาคจ้ะ เขาพูดว่า ท่านขอรับ ถ้าเช่นนั้น ขอท่านจง 
กราบถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผู้มีพระภาค ด้วยเศียรเกล้า และ ขอจงกราบทูลตามถ้อยคำ 
ของกระผมอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า วัดในชนบทกิฏาคีรี โทรม ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ 
ปุนัพพสุกะเป็นเจ้าถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เป็น ภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเห็น 
ปานนี้คือ ปลูกต้นไม้ดอก เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง ... ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้าง 
เมื่อก่อน ชาวบ้านยังมีศรัทธาเลื่อมใส แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ศรัทธาไม , เลื่อมใสแล้ว แบ้ทาน ประจำของ 
สงฆ์ก่อนๆ บัดนี้ทายกทายิกาได้ตัดขาดแล้ว ภิกษุมีศีลเป็นที่รัก ย่อมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทราม 
อยู่ครอง พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าขอ ประทานพระวโรกาส พระองค์ควรส่งภิกษุทั้งหลาย 
ไปสู่'ชนบทกิฏาคีรี เพื่อวัด ในชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งมื่นอยู่ ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้ามาจากชนบท 
กิฏาคีรีนั้น พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๘๗] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุ เป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุพวก 
อัสสชิและปุนัพพสุกะ เป็นเจ้าถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เป็น ภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติ 
อนาจารเห็นปานดังนี้คือ ปลูกต้นไม้ดอก เองบ้าง ใช้ผู้อื่นปลูกบ้าง ... ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ 
บ้าง เมื่อก่อนชาว บ้านยังมีศรัทธาเลื่อมใส แต่เดี๋ยวนี้เขาไม , ศรัทธาไม , เลื่อมใสแล้ว แม้ทานประจำ 
ของสงฆ์ก่อนๆ บัดนี้ทายกทายิกาได้ตัดขาดแล้ว ภิกษุมีศีลเป็นที่รักย่อมหลีก เลี่ยงไป ภิกษุ 
เลวทรามอยู่ครอง ดังนี้ จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของ โมฆบุรุษเหล่านั้น 
นั่น ไม , เหมาะ ไม่สม ไม , ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรท่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 34 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้นจึงได้ประพฤติอนาจาร เห็นปานดังนี้คือ 
ได้ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง ได้รดนั้า เองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง ได้เก็บ 
ดอกไม้เองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง ได้ ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองบ้าง 
ได้ทำมาลัยต่อก้านเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ได้ทำมาลัยเรียงก้านเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง 
ได้ทำ ดอกไม้ช่อเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ได้ทำดอกไม้พุ่มเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่น ทำบ้าง ได้ทำ 
ดอกไม้เทริดเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ได้ทำดอกไม้พวงเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ได้ทำ 
ดอกไม้แผงสำหรับประดับอกเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่น ทำบ้าง พวกเธอได้นำไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่น 
นำไปบ้าง ซึ่งมาลัยต่อก้าน ได้นำ ไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยเรียงก้าน ได้นำไปเองบ้าง 
ได้ใช้ให้ ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ช่อ ได้นำไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่ง 
ดอกไม้พุ่ม ได้นำไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้เทริด ได้นำไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ 
ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พวง ได้นำไปเอง บ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้แผงสำหรับ 
ประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแห่งตระกูล เพื่อสะใภ้แห่งตระกูล เพื่อกุลทาสี 
พวก เธอได้ฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้าง ได้ดื่มนี้าในขันใบเดียวกันบ้าง ได้นั่ง บนอาสนะ 
กันเดียวกันบ้าง ได้นอนบนเตียงกันเดียวกันบ้าง ได้นอนร่วมเครื่องลาด กันเดียวกันบ้าง ได้นอน 
คลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง ได้นอนร่วมเครื่องลาดและ คลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรี กุลธิดา 
กุมารีแห่งตระกูล สะใภ้แห่งตระกูล กุลทาสี ได้ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง ได้ดื่มนั้นมาบ้าง ได้ทัด 
ทรงดอกไม้ของหอม และเครื่องลูบไล้บ้าง ได้ฟ้อนรำบ้าง ได้ขับร้องบ้าง ได้ประโคมบ้าง ได้เต้นรำ 
บ้าง ได้ฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ได้ขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ได้ประโคมกับหญิงฟ้อน รำบ้าง 
ได้เต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ได้ฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้าง ได้ขับร้องกับหญิง ขับร้องบ้าง ได้ 
ประโคมกับหญิงขับร้องบ้าง ได้เต้นรำกับหญิงขับร้องบ้าง ได้ ฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้าง ได้ขับ 
ร้องกับหญิงประโคมบ้าง ได้ประโคมกับหญิง ประโคมบ้าง ได้เต้นรำกับหญิงประโคมบ้าง ได้ฟ้อนรำ 
กับหญิงเต้นรำบ้าง ได้ขับ ร้องกับหญิงเต้นรำบ้าง ได้ประโคมกับหญิงเต้นรำบ้าง ได้เต้นรำกับหญิง 
เต้นรำบ้าง ได้เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง ได้เล่นหมากรุกแถวละสิบตาบ้าง ได้เล่น หมากเก็บ 
บ้าง ได้เล่นชิงนางบ้าง ได้เล่นหมากไหวบ้าง ได้เล่นโยนห่วงบ้าง ได้เล่นไม้หึ่งบ้าง ได้เล่นฟาด 
ให้เป็นรูปต่างๆ บ้าง ได้เล่นสะกาบ้าง ได้เล่น เป่าใบไม้บ้าง ได้เล่นไถน้อยๆ บ้าง ได้เล่นหกคะเมน 
บ้าง ได้เล่นไม้กังหันบ้าง ได้เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง ได้เล่นรถน้อยๆ บ้าง ได้เล่นธนูน้อยๆ 
บ้าง ได้เล่นเขียนทายบ้าง ได้เล่นทายใจบ้าง ได้เล่นเลียนคนพิการบ้าง ได้หัดขี่ช้าง บ้าง ได้หัด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 35 

ขี่ม้าบ้าง ได้หัดขี่รถบ้าง ได้หัดยิงธนูบ้าง ได้หัดเพลงอาวุธบ้าง ได้วิ่งผลัดช้างบ้าง ได้วิ่งผลัดม้า 
บ้าง ได้วิ่งผลัดรถบ้าง ได้วิ่งขับกันบ้าง ได้วิ่ง เปียวกันบ้าง ได้ผิวปากบ้าง ได้ปรบมือบ้าง ได้ปลา 
กันบ้าง ได้ชกมวยกันบ้าง ปูลาดผ้าสังฆาฏิ ณ กลางสถานที่เต้นรำแล้ว ได้พูดกับหญิงฟ้อนรำ 
อย่างนี้ว่า น้องหญิง เธอจงฟ้อนรำ ณ ที่นี้ดังนี้บ้าง ได้ให้การคำนับบ้าง ได้ประพฤติ อนาจาร 
มีอย่างต่างๆ บ้าง เมื่อก่อนชาวบ้านยังมีศรัทธาเลื่อมใส แต่เดี๋ยวนี้เขา ไม , ศรัทธาไม่เลื่อมใสแล้ว 
แม้ทานประจำของสงฆ์ก่อนๆ บัดนี้ทายกทาขิกาได้ ตัดขาดแล้ว ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมหลีกเลี่ยง 
ไป ภิกษุเลวทรามอยู่ครองเล่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อ ความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส ... ครั้นแล้ว ทรงทำธรรมีกถา รับสั่ง กะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่า 
ไปเถิด สารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอ ไปถึงชนบทกิฏาคีรีแล้วจงทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุ 
พวกอัสสชิ และปูนัพพสุกะ จากชนบทภิฏาคีรี เพราะภิกษุพวกนั้นเป็นสัทธิริหาริกของพวกเธอ 

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่า พวกข้าพระพุทธเจ้า จะทำปัพพาชนีย 
กรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปูนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี ได้ด้วยวิธีไร เพราะภิกษุพวกนั้น 
ดุร้าย หยาบคาย พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ล้าเช่นนันพวกเธอจงไปพร้อมด้วย 
ภิกษุหลายๆ รูป 

พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะกราบทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคว่า อย่างนั้น 
พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

ริขีทำปัพพาชนึยกรรม 

[๘๘] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปัพพาชนึยกรรม พึงทำอย่างนี้คือ 
พึงโจทภิกษุพวกอัสสชิและปูนัพพสุกะก่อน ครั้นแล้วพึงให้ พวกเธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ 
ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาทำปัพพาชนึยกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระอัสสชิและ พระปูนัพพสุกะเหล่านี้ 
เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลว ทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้ 
เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 36 

ได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่ แล้ว สงฆ์พึงทำปัพพาชนึ 
ยกรรมแก , ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพ- พสุกะจากชนบทกิฏาคีรี'ว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิ 
และพระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระอัสสชิและ พระปุนัพพสุกะเหล่านี้เป็น 
ผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลว ทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้เขาได้ 
เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็น 
อยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์ทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุ พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
จากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระ อัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม , พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี การ 
ทำปีพพา- ชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี ว่า ภิกษุพวก 
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น 
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่าน ผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระ 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้เป็นผู้ประทุษ ร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ 
ประพฤติเลวทรามของภิกษุ เหล่านี้เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายถูก 
ภิกษุ เหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์ท่า ปัพพาชนึยกรรม 
แก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบท กิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและ 
พระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบท กิฏาคีรี การท่าปัพพาชนียกรรมแก'ภิกษุพวกพระอัสสชิ 
และพระปุนั'พ- พสุกะจากชนบทคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ใน 
ชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุพวก 
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้เป็นผู้ ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม 
ความเลวทรามของภิกษุ เหล่านี้เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายถูก ภิกษุ 
เหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์ท่าปัพพาชนึยกรรมแก , พวก 
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จาก ชนบทกิฏาคีรี-ว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
ไม่พึงอยู่ใน ชนบทกิฏาคีรี การท่าปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ ปุนัพพสุกะ 
จากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ไม , พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบ 
แก่ท่านผ้ใด ท่านผ้นั้นพึงเป็นผ้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผ้ใด ท่านผ้นั้นพึงพด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 37 

ปัพพาชนึยกรรม สงฆ์ทำแล้วแก'ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบท 
กิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็น กรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ไม , สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำไม่ตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็น กรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่น อีก เป็นกรรมไม่ 
เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะ ไม , ต้องอาบัติ ๑ ทำเพราะอาบัติมิใช่เป็น 
เทสนาคามินี ๑ ทำเพราะอาบัติที่แสดง แล้ว ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม , 
เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่โจท ก่อนแล้วทำ ๑ ไม , ให้จำเลยให้การก่อน 
แล้วทำ ๑ ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ป้พพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ อื่นอีก เป็นกรรมไม่ 
เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ทำโดยไม , เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็น 
วรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 38 

หมวดที่ ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็น 
วรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี 

หมวดที่ ๖ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ทำไม่ตามปฏิญาณ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี 

หมวดที่ ๗ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี 

หมวดที่ ๘ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ทำเพราะอาบัติมิใช่เป็น เทสนาคามินี ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี 

หมวดที่ ๙ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 39 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี 

หมวดที่ ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ไม่โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม , เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี 

หมวดที่ ๑๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ไม่ให้จำเลยให้การ ก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี 

หมวดที่ ๑๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัยและระงับแล้วไม่ดี ฯ 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด จบ 


ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ป้พพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็น กรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ สอบถามก่อนแล้ว ทำ ๑ ทำตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 40 

หมวดที่ ๒ 

[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำ เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินึ ๑ 
ทำเพราะอาบัติยังไม , ได้แสดง ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่น อีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ให้ จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ปรับ 
อาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่น อีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ ทำโดย ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมกันทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 41 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๘ 

[๑๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติเป็น เทสนาคามินี ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๙ 

[๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติยังไม , ได้แสดง ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๑๐ 

[๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 42 

หมวดที่ ๑๑ 

[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๑๒ 

[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนึยกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็น 
วินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด จบ 

ข้อที่สงฆ์จำนง ๑๔ หมวด 

หมวดที่ ๑ 

[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนีย 
กรรมก็ได้ คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ 
ในสงฆ์๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วย 
การคลุกคลีอันไม่สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์ จำนงจะพึงลง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 43 

ปัพพาชนึยกรรมก็ได้ คือ เป็นผู้มีศีสวิบัติ ในอธิศีล ๑ เป็นผู้มี อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เป็น 
ผู้มีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลง ปัพพาชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์ จำนงจะพึงลง 
ปัพพาชนึยกรรมก็ได้ คือ กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ กล่าวติเตียน พระธรรม ๑ กล่าวติเตียน 
พระสงฆ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึง ลงปัพพาชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลง 
ปัพพาชนึยกรรมก็ได้ คือ เล่นคะนองกาย ๑ เล่นคะนองวาจา ๑ เล่นคะนองกายและวาจา ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลง 
ปัพพาชนึยกรรมก็ได้ คือ ประพฤติอนาจารทางกาย ๑ ประพฤติ อนาจารทางวาจา ๑ ประพฤติอนาจาร 
ทางกายและวาจา ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลง 
ปัพพาชนึยกรรมก็ได้ คือ บังอาจลบล้างพระบัญญัติทางกาย ๑ บังอาจลบล้างพระบัญญัติทางวาจา ๑ 
บังอาจลบล้างพระบัญญัติทางกายและวาจา ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 44 

หมวดที่ ๗ 

[๑๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลง 
ปัพพาชนึยกรรมก็'ได้ คือ ประกอบมิจฉาชีพทางกาย ๑ ประกอบ มิจฉาชีพทางวาจา ๑ ประกอบ 
มิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึง ลงปัพพาชนึยกรรม 
ก็ได้ ฯ 

หมวดที่ ๘ 

[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรมแก่ ภิกษุ ๓ รูป คือ 
รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์๑ 
รูปหนึ่งเป็นพาล ไม , ฉลาด มีวิบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร ๑ รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ 
ด้วยการคลุกคลีอันไม , สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลง ปัพพาชนึยกรรมก็ได้ ฯ 
หมวดที่ ๙ 

[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่ ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่น 
อีกก็ได้ คือ รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเป็น ผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ 
รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ ฯ 
หมวดที่ ๑๐ 

[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรมแก่ ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่น 
อีกก็ได้ คือ รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ รูปหนึ่งกล่าว ติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกล่าว 
ติเตียนพระสงฆ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึย กรรมก็ได้ ฯ 
หมวดที่ ๑๑ 

[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรมแก่ ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่น 
อีกก็ได้ คือ รูปหนึ่งเล่นคะนองกาย ๑ รูปหนึ่งเล่นคะนองวาจา ๑ รูปหนึ่งเล่นคะนองกายและ 


วาจา ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 45 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรมก็ได้ ฯ 
หมวดที่ ๑๒ 

[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่น 
อีกก็ได้ คือ รูปหนึ่งประพฤติอนาจารทางกาย ๑ รูปหนึ่ง ประพฤติอนาจารทางวาจา ๑ รูปหนึ่งประ 
พฤติอนาจารทางกายและวาจา ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึย กรรมก็ได้ ฯ 
หมวดที่ ๑๓ 

[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนียกรรมแก , ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่น 
อีกก็ได้ คือ รูปหนึ่งบังอาจลบล้างพระบัญญัติทางกาย ๑ รูปหนึ่ง บังอาจลบล้างพระบัญญัติทางวาจา ๑ 
รูปหนึ่งบังอาจลบล้างพระบัญญัติทางกายและ วาจา ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ ฯ 
หมวดที่ ๑๔ 

[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนึยกรรมแก , ภิกษุ ๓ รูปแม้อื่น 
อีกก็ได้ คือ รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางกาย ๑ รูปหนึ่ง ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา ๑ รูปหนึ่ง 
ประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ ฯ 
ข้อที่สงฆ์จำนง ๑๔ หมวด จบ 


วัตร ๑๘ ข้อในปัพพาชนึยกรรม 

[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรมแล้ว ต้องประพฤติโดยชอบ 

วิธีประพฤติโดยชอบในป้พพาชนึยกรรมนั้น ดังต่อไปนี้:- 

๑. ไม่พึงให้อุปสมบท 

๒. ไม่พึงให้นิสัย 

๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปฐาก 

๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 46 

๖. ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรมเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 
๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๙. ไม่พึงติกรรม 

๑๐. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

๑๑. ไม , พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๑๒. ไม , พึงห้ามปวารณาแก , ปกติ'ตตะภิกษุ 

๑๓. ไม่พึงทำการไต , สวน 

๑๔. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๑๕. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๑๖. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

๑๗. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

๑๘. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน ฯ 

วัตร ๑๘ ข้อ ในปัพพาชนึยกรรม จบ 


ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษ 

[๑๒๐] ครั้งนั้น ภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุขได้ไปสู่ชนบท 
กิฏาคีรี แล้วลงปัพพาชนึยกรรมแก , พวกภิกษุอัสสชิและ ปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีว่า พวก 
ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ใน ชนบทกิฏาคีรี 

พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะเหล่านั้น ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว ไม่ประพฤติโดย 
ชอบ ไม , หายเย่อหยิ่ง ไม่ประพฤติแก้ตัว ไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังด่า ยังบริภาษการกสงฆ์ ยัง 
ใส่ความว่า ลำเอียงเพราะความพอใจ ลำเอียงเพราะ ความขัดเคือง ลำเอียงเพราะความหลง ลำเอียง 
เพราะความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุ 
อัสสชิและปุนัพพสุกะ ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว จึงได้ไม่ ประพฤติโดยชอบ ไม , หายเย่อ 
หยิ่ง ไม่ประพฤติแก้ตัว ไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังด่า ยังบริภาษการกสงฆ์ ยังใส่ความว่า ลำเอียง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 47 

เพราะความพอใจ ลำเอียงเพราะ ความขัดเคือง ลำเอียงเพราะความหลง ลำเอียงเพราะความกลัว 
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มีเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๑๒๑] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะ เหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุ 
อัสสชิและปุนัพพสุกะถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรมแล้ว ไม่ประพฤติโดยชอบ ไม , หายเย่อหยิ่ง ไม่ 
ประพฤติแก้ตัว ไม่ขอขมา ภิกษุทั้งหลาย ยังด่า ยังบริภาษการกสงฆ์ ยังใส่ความว่า ลำเอียงเพราะ 
ความพอใจ ลำเอียงเพราะความขัดเคือง ลำเอียงเพราะความหลง ลำเอียงเพราะความกลัว หลีก 
ไปเสียก็มี สึกเสียก็มี จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษเหล่า 
นั้นนั่น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำ ไฉนภิกษุโมฆบุรุษ 
เหล่านั้น ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรมแล้ว จึงได้ไม่ ประพฤติโดยชอบ ไม , หายเย่อหยิ่ง ไม , ประ 
พฤติแค้ตัว ไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังด่า ยังบริภาษการกสงฆ์ ยังใส่ความว่า ลำเอียงเพราะ 
ความพอใจ ลำเอียงเพราะ ความขัดเคือง ลำเอียงเพราะความหลง ลำเอียงเพราะความกลัว หลีกไป 
เสียก็มี สึกเสียก็มีเล่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงระงับปัพพาชนียกรรม ฯ 

วัตรที่ไม , ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ 1 ไม , พึงระงับปัพพาชนียกรรมแก , ภิกษุผู้'ประกอบด้วยองค์ 
๕ คือ 


๑. ให้อุปสมบท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 48 

๒. ให้นิสัย 

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับปัพพาชนึยกรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับปัพพาชนึยกรรมแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ 
แม้อื่นอีก คือ 

๑. ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรมเพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น 
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ติกรรม 

๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับปัพพาชนียกรรม ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ 1 ไม่พึงระงับปัพพาชนึยกรรมแก , ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ 
คอ 

๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกดัดตะภิกษุ 

๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัดตะภิกษุ 

๓. ทำการไต , สวน 

๔. เริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๕. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. โจทภิกษุอื่น 

๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับปัพพาชนียกรรม ฯ 
วัตรที่ไม , ควรระงับ ๑๘ ข้อ ในปัพพาชนึยกรรมจบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 49 

วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 

[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ 

๑. ไม , ให้อุปสมบท 

๒. ไม่ให้นิสัย 

๓. ไม , ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม , สั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับปัพพาชนึยกรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ 
แม้อื่นอีก คือ 

๑. ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรมเพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น 
๒. ไม , ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ไม่ติกรรม 

๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับปัพพาชนึยกรรม ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์'พึงระงับปัพพาชนึยกรรมแก , ภิกษุผู้'ประกอบด้วยองค์ ๘ 
คอ 

๑. ไม , ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 
๒. ไม , ห้ามปวารณาแก , ปกตัตตะภิกษุ 
๓. ไม่ทำการไต , สวน 
๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 
๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 50 

๖. ไม , โจทภิกษุอื่น 

๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ไม , ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์พึงระงับปัพพาชนึยกรรม ฯ 
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ในปัพพาชนึยกรรม จบ 


วิธีระงับปัพพาชนึยกรรม 

[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์'พึงระงับปัพพาชนียกรรมอย่างนี้ คือ ภิกษุที่ถูกลง 
ปัพพาชนึยกรรมนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่าไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษา 
กว่า แล้วนั่งกระโหย่งประคองอัญชลี กล่าวคำขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
คำ 1 ขอระงับปัพพาชนึยกรรม 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบหายเย่อหยิ่ง 
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ข้าพเจ้าขอระงับปัพพาชนึยกรรม 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาระงับปัพพาชนียกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ถูกสงฆ์ ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ แก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับปัพพาชนึยกรรม ล้า 
ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์ , พึงระงับปัพพาชนียกรรม แก , ภิกษุมีชื่อนี้นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ถูกสงฆ์ลง ปัพพาชนียกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ ตัวได้ บัดนี้ขอระงับปัพพาชนึยกรรม สงฆ์ระงับ 
ปัพพาชนึยกรรม แก , ภิกษุมีชื่อนี้การระงับปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สอง -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 51 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้ง ข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูป 
นี้ ถูกสงฆ์ลงป้พพาชนึยกรรมแล้ว ประพฤติ โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ 
ขอระงับปัพพาชนึย- กรรม สงฆ์ระงับปัพพาชนึยกรรมแก , ภิกษุมีชื่อนี้การระงับปัพพาชนึย- 
กรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้ 
นั้นพึงพูด 

ปัพพาชนึยกรรมอันสงฆ์ระงับแล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

ปัพพาชนึยกรรม ที่ ๓ จบ 

ปฏิสารณียกรรม ที่ ๔ 
เรื่องพระสุธรรม 

[๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระสุธรรมเป็นเจ้าอาวาส เป็นช่างก่อสร้าง รับภัตร 
ประจำของจิตตะคหบดี ในเมืองมัจฉิกาสณฑ์ ในคราวที่จิตตะคหบดีประสงค์จะนิมนต์สงฆ์ คณะ 
หรือบุคคล จะไม่บอกท่านพระสุธรรมก่อน นิมนต์สงฆ์ คณะ หรือบุคคล ไม่เคยมี 

สมัยต่อมา พระเถระหลายรูปด้วยกัน คือ ท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
ท่านพระมหากัจจานะ ท่านพระมหาโกฏฐิกะ ท่านพระมหากัปปินะ ท่านพระมหาจุนทะ ท่านพระ 
อนุรุทธะ ท่านพระเรวตะ ท่านพระ อุบาลี ท่านพระอานนท์ และท่านพระราหุล ได้เที่ยวจาริกไป 
ในแคว้นกาสี เดินทางไปถึงเมืองมัจฉิกาสณฑ์ ฯ 

จิตตะคหบดีต้อนรับพระอาคันตุกะ 

[๑๓๐] ชิตตะคหบดีได้ทราบข่าวแน่ถนัดว่า พระเถระหลายรูปมาถึงเมืองมัจฉิกาสฌฑ์แล้ว 
โดยลำดับ จึงเข้าไปในสำนักของพระเถระ ครั้นแล้วจึงอภิวาท พระเถระทั้งหลายแล้วนิ่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงให้ จิตตะคหบดีผู้นิ่งเรียบร้อยแล้ว ให้เห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง ด้วย ธรรมีกถา ครั้นจิตตะคหบดีอันท่านพระสารีบุตรชี้แจง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้กล่าวคำอาราธนานี้แก , พระเถระทั้งหลาย ว่า ขอพระเถระ 
ทั้งหลายจงกรุณารับอาคันตุกะภัตรของข้าพเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศล และปีติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วย 
เถิด เจ้าข้า พระเถระทั้งนั้นรับอาราธนาด้วยอาการ ดุษณีภาพ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 52 

[๑๓๑] ครั้นจิตตะคหบดี ทราบการรับอาราธนาของพระเถระทั้งหลายแล้ว ลุกจากที่นั่ง 
ไหว้พระเถระทั้งหลาย ทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสุธรรมถึงสำนัก นมัสการแล้วได้ยืนอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบเรียนอาราธนาท่านพระสุธรรม ดังนี้ว่า ขอพระคุณเจ้า 
สุธรรม จงกรุณารับภัตตาหารของข้าพเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศลปีติและปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้พร้อม 
กับ พระเถระทั้งหลายด้วยเถิด เจ้าข้า 

ที่นั้น ท่านพระสุธรรมคิดว่า ครั้งก่อนๆ จิตตะคหบดีนี้ประสงค์จะนิมนต์สงฆ์ คณะ 
หรือบุคคล คราวใด จะไม่บอกเราก่อนแล้วนิมนต์สงฆ์คณะ หรือ บุคคลไม่เคยมี แต่เดี๋ยวนี้ 
เขาไม่บอกเราก่อน แล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลาย เดี๋ยวนี้ชิตตะคหบดีนี้ลบหลู่เมินเฉย ไม่ยินดี 
ในเราเสียแล้ว จึงได้กล่าวคำนี้แก่ จิตตะคหบดีว่า อย่าเลย คหบดี อาตมาไม่รับนิมนต์ 

ชิตตะคหบดี ได้กราบเรียนอาราธนาท่านพระสุธรรมเป็นคำรบสองว่า ขอพระคุณเจ้าสุธรรม 
จงกรุณารับภัตตาหารของข้าพเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศลปีติและ ปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับพระเถร 
ทั้งหลายด้วยเถิด เจ้าข้า 

ท่านพระสุธรรมตอบว่า อย่าเลย คหบดี อาตมาไม่รับนิมนต์ 

ชิตตะคหบดี ได้กราบเรียนอาราธนาท่านพระสุธรรมเป็นคำรบสามว่า ขอ พระคุณเจ้าสุธรรม 
จงกรุณารับภัตตาหารของข้าพเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศลปีติและ ปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับพระเถร 
ทั้งหลายด้วยเถิด เจ้าข้า 

ท่านพระสุธรรมตอบว่า อย่าเลย คหบดี อาตมาไม่รับนิมนต์ 

ทีนั้น จิตตะคหบดีคิดว่า จักท่าอะไรแก่เรา เมื่อพระคุณเจ้าสุธรรมรับ นิมนต์ หรือไม่รับ 
นิมนต์ แล้วไหว้ท่านพระสุธรรมท่าประทักษิณกลับไป ฯ 
วิวาทกับคหบดี 

[๑๓๒] ครั้งนั้น ชิตตะคหบดีสั่งให้ตกแต่งขาทนียโภชนียาหารอันประณีตถวายพระเถระ 
ทั้งหลายโดยผ่านราตรีนั้น จึงท่านพระสุธรรมคิดว่า ล้ากระไร เรา พึงตรวจดูขาทนึยโภชนียาหารที่ 
จิตตะคหบดีตกแต่งถวายพระเถระทั้งหลาย ครั้นถึง เวลาเช้า นุ่งอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวร 
เข้าไปสู่นิเวศน์ของจิตตะคหบดี แล้ว นั่งบนอาสนะที่เขาชัดถวาย 

ทีนั้น จิตตะคหบดีเข้าไปหาท่านพระสุธรรม นมัสการแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 53 

ท่านพระสุธรรมได้กล่าวคำนี้แก่จิตตะคหบดี ผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่า ท่านคหบดี ขาทนึย 
โภชนียาหารนี้ท่านตกแต่งไว้มากนัก แต่ของสิ่งหนึ่ง ที่เขาเรียกว่า ขนมแดกงา ไม่มีในจำนวนนี้ 
จิตตะคหบดีกล่าวความตำหนิว่า ท่านเจ้าข้า เมื่อพระพุทธพจน์มากมายมี อยู่ แต่พระ 
คุณเจ้าสุธรรมมากล่าวว่า ขนมแดกงา ซึ่งเป็นคำเล็กน้อย 

ท่านเจ้าข้า เรื่องเคยมีมาแล้ว พ่อค้าชาวทักษิณาบถ ได้ไปสู่ชนบทแถบ ตะวันออก พวก 
เขานำแม่ไก่มาแต่ที่นั้น ต่อมาแม่ไก , นั้นสมสู่อยู่ด้วยพ่อกาก็ออก ลูกมา คราวใดลูกไก , นั้นปรารถนาจะ 
ร้องอย่างกา คราวนั้นย่อมร้องเสียงการะคนไก่ คราวใดปรารถนาจะขันอย่างไก , คราวนั้นย่อมขัน 
เสียงไก , ระคนกา ฉันใด เมื่อ พระพุทธพจน์มากมายมีอยู่ พระคุณเจ้าสุธรรมมากล่าวว่า ขนมแดกงา 
ซึ่งเป็น คำเล็กน้อย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

สุ. คหบดี ท่านด่าอาตมา คหบดี ท่านบริภาษอาตมา คหบดี นั่น อาวาสของท่าน 
อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนั้น 

จิ. ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้ามิได้ด่ามิได้บริภาษพระคุณเจ้าสุธรรม ขออาราธนาพระคุณเจ้าสุธรรม 
จงอยู่ในวิหารอัมพาฏกวัน อันเป็นสถานรื่นรมย์ เขตเมือง มัจฉิกาสณฑ์ ข้าพเจ้าจักทำการขวนขวาย 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร แก่พระคุณเจ้าสุธรรม 

ท่านพระสุธรรม ได้กล่าวคำนั้แก่ชิตตะคหบดีเป็นคำรบสองว่า คหบดีท่านด่าอาตมา 
คหบดี ท่านบริภาษอาตมา คหบดี นั่นอาวาสของท่าน อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนั้น 
จิ. ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้ามิได้ด่า มิได้บริภาษพระคุณเจ้าสุธรรม ขออาราธนาพระคุณเจ้า 
สุธรรม จงอยู่ในวิหารอัมพาฏกวัน อันเป็นสถานรื่นรมย์ เขตเมืองมัจฉิกาสณฑ์ ข้าพเจ้าจักทำการ 
ขวนขวายจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร แก , พระคุณเจ้าสุธรรม 
ท่านพระสุธรรม ได้กล่าวคำนั้แก่ชิตตะคหบดีเป็นคำรบสามว่า คหบดี ท่านด่าอาตมา 
คหบดี ท่านบริภาษอาตมา คหบดี นั่นอาวาสของท่าน อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนั้น 
จิ. พระคุณเจ้าสุธรรมจักไปที่ไหน เจ้าข้า 
สุ. คหบดี อาตมาชักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
จิ. ท่านเจ้าข้า ล้าเช่นนั้น ถ้อยคำอันใดที่พระคุณเจ้าได้กล่าวแล้ว และ ถ้อยคำอันใดที่ 
ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว ขอท่านจงกราบทูลถ้อยคำอันนั้นทั้งมวลแด่ พระผู้มีพระภาค แต่ข้อที่พระคุณเจ้า 
สุธรรมจะพึงกลับมาเมืองมัจฉิกาสฌฑ์อีกนั้น ไม , อัศจรรย์เลย เจ้าข้า ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 54 

พระสุธรรมเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค 

[๑๓๓] ครั้งนั้น ท่านพระสุธรรมเก็บเสนาสนะแล้ว ถือบาตรจีวรเดินไปทางพระนคร 
สาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระเชตวันอารามของอนาถ บิณฑิกคหบดี โดยลำดับ เข้าเฝ็าพระผู้มี 
พระภาค แล้วถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควร ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วกราบทูลถ้อยคำที่ตนกับคหบดี 
โต้ตอบกัน ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทุกประการ ฯ 
ทรงติเตียน 

[๑๓๔] พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั้น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรท่า จิตตะคหบดีผู้มีศรัทธาเลื่อมใส 
เป็นทายก กัปปิยการก บำรุงสงฆ์ ไฉนเธอจึงได้พูดกด พูดข่ม ด้วยถ้อยคำอันเลวเล่า ดูกร 
โมฆบุรุษ การกระทำ ของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว 
ทรงท่าธรรมีกถารับสั่งกะพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น สงฆ์ จงท่าปฏิสารณีย 
กรรมแก่ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี 
วิธีท่าปฏิสารณียกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีท่าปฏิสารณียกรรมพึงท่าอย่างนี้พึงโจทภิกษุสุธรรมก่อน 
ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ 
สงฆ์ทราบด้วยบัญญัติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาท่าปฏิสารณียกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุสุธรรมนี้พูดกด พูดข่ม จิตตะคหบดี ผู้มี 
ศรัทธาเลื่อมใส เป็นทายก กัปปิยการก ผู้บำรุง สงฆ์ ด้วยถ้อยคำอันเลว ล้าความพร้อมพรั่ง 
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์ พึงทำปฏิสารณียกรรมแก'ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี 
นี้ เป็นบัญญัติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุสุธรรมนี้พูดกด พูดข่ม จิตตะคหบดี ผู้มี 
ศรัทธาเลื่อมใส เป็นทายก กัปปิยการก ผู้บำรุง สงฆ์ ด้วยถ้อยคำอันเลว สงฆ์ทำปฏิสารณีย 
กรรมแก , ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี การทำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 55 

คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุสุธรรมนี้ 
พูดกด พูดข่ม จิตตะคหบดี ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส เป็นทายก กับปิยการก ผู้บำรุงสงฆ์ ด้วย 
ถ้อยคำอันเลว สงฆ์ทำ ปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม คือให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี การทำ 
ปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม คือให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบ แก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง 
เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด 

ปฏิสารณียกรรมอันสงฆ์ทำแล้วแก , ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบ 
แก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ไม , สอบ ถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำไม่ตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ อื่นอีก เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะ ไม , ต้องอาบัติ ๑ ทำเพราะอาบัติมิใช่ 
เป็นเทสนาคามินี ๑ ทำเพราะอาบัติที่แสดง แล้ว ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้วทำ ๑ ไม , ให้จำเลยให้การ 
ก่อนแล้วทำ ๑ ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 56 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ อื่นอีก เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือไม่สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็น 
ธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัยและระงับแล้วไม่ดี ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำไม่ตาม ปฏิญาณ ๑ ท้าโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่น อีกเป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม , ต้องอาบัติ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม 
๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 57 

หมวดที่ ๘ 

[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี ๑ ทำ 
โดยไม , เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แลเป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 
หมวดที่ ๙ 

[๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว ๑ ทำโดย 
ไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แลเป็น กรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

หมวดที่ ๑๐ 

[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม , เป็น 
ธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม , เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๑๑ 

[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , ให้ จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดย 
ไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 58 

หมวดที่ ๑๒ 

[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม 
๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แลเป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด ในปฏิสารณียกรรม จบ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แลเป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำเพราะอาบัติเป็นเทสนา 
คามินี ๑ ทำเพราะอาบัติยังมิได้แสดง ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แลเป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ให้จำเลยให้การก่อนแล้ว 
ทำ ๑ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 59 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารฌียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อม 
เพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารฌียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 60 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๘ 

[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติ เป็นเทสนาคามินี ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แลเป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๙ 

[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติ ยังมิได้แสดง ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แลเป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๑๐ 

[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

หมวดที่ ๑๑ 

[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ให้จำเลยให้การก่อน แล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แลเป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 61 

หมวดที่ ๑๒ 

[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็น 
กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด ในปฏิสารณียกรรม จบ 


ข้อที่สงฆ์จำนง ๔ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงปฏิสารณียกรรม 

คอ:- 

๑. ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งพวกคฤหัสถ์ 
๒. ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งพวกคฤหัสถ์ 
๓. ขวนขวายเพื่ออยู่มิได้แห่งพวกคฤหัสถ์ 
๔. ด่าว่าเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ์ 
๕. ยุยงพวกคฤหัสถ์กับพวกคฤหัสถ์ให้แตกกัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงปฏิสารณียกรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีกเมื่อสงฆ์จำนงพึงลง 
ปฏิสารณียกรรม คือ:- 

๑. พูดติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกคฤหัสถ์ 

๒. พูดติเตียนพระธรรมแก , พวกคฤหัสถ์ 

๓. พูดติเตียนพระสงฆ์แก , พวกคฤหัสถ์ 

๔. พูดกด พูดข่ม พวกคฤหัสถ์ด้วยถ้อยคำอันเลว 

๕. รับคำอันเป็นธรรมแก , พวกคฤหัสถ์ แล้วไม่ทำจริง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงปฏิสารณียกรรม ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 62 

หมวดที่ ๓ 

[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ 
๕ รูป คือ รูปหนึ่งขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งพวกคฤหัสถ์ ๑ รูปหนึ่งขวนขวาย เพื่อมิใช่ประ 
โยชน์แห่งพวกคฤหัสถ์ ๑ รูปหนึ่งขวนขวายเพื่ออยู่มิได้แห่งพวก คฤหัสถ์ ๑ รูปหนึ่งด่าว่าเปรียบ 
เปรยพวกคฤหัสถ์๑ รูปหนึ่งยุยงพวกคฤหัสถ์ กับพวกคฤหัสถ์ให้แตกกัน ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ ๕ รูป นี้แล ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุอีก ๕ รูปแม้อื่น 
อีก คือ รูปหนึ่งพูดติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกคฤหัสถ์ ๑ รูปหนึ่ง พูดติเตียนพระธรรมแก่พวก 
คฤหัสถ์ ๑ รูปหนึ่งพูดติเตียนพระสงฆ์แก่พวกคฤหัสถ์ ๑ รูปหนึ่งพูดกด พูดข่มพวกคฤหัสถ์ 
ด้วยถ้อยคำอันเลว ๑ รูปหนึ่งรับคำอัน เป็นธรรมแก่พวกคฤหัสถ์แล้ว ไม่ทำจริง ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ ๕ รูป นี้แล ฯ 
ข้อที่สงฆ์จำนง ๔ หมวด จบ 


วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม 

[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว ต้องประพฤติชอบ 

วิธีประพฤติชอบในปฏิสารณียกรรมนั้น ดังต่อไปนี้:- 

๑. ไม่พึงให้อุปสมบท 

๒. ไม่พึงให้นิสัย 

๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม , พึงสั่งสอนภิกษุณี 

๖. สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

๙. ไม่พึงติกรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 63 

๑๐. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

๑๑. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๑๒. ไม่พึงห้ามปวารณาแก , ปกตัตตะภิกษุ 

๑๓. ไม่พึงทำการไต , สวน 

๑๔. ไม , พึงเริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๑๕. ไม , พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๑๖. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

๑๗. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

๑๘. ไม , พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้ถ้อธิกรณ์กัน 

วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม จบ 

ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม 

[๑๖๔] ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมาจิตตะ 
คหบดี เธอถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้วไปเมืองมัจฉิกาสณฑ์ เป็นผู้เก้อ ไม , อาจขอขมาจิตต 
คหบดีได้ จึงกลับมายังพระนครสาวัตถีอีก 

ภิกษุทั้งหลายถามอย่างนี้ว่า คุณสุธรรม คุณขอขมาจิตตะคหบดีแล้วหรือ 
ท่านพระสุธรรมตอบว่า ท่านทั้งหลาย ในเรื่องนี้ ผมได้ไปเมืองมัจฉิกาสณฑ์แล้ว เป็น 
ผู้เก้อ ไม , อาจขอขมาจิตตะคหบดีได้ 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงให้อนุทูตแก , ภิกษุสุธรรมเพื่อขอขมาจิตตะคหบดี 
วิธีให้อนุทูต 

ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลอนุทูตพึงให้อย่างนี้พึงขอให้ภิกษุรับก่อนครั้นแล้วภิกษุผู้ 
ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
ญัตติทุติยกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ 
ภิกษุมีชื่อนี้เป็นอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรมเพื่อขอขมา ชิตตะคหบดี นี้เป็นญัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 64 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ให้ภิกษุมีชื่อนี้เป็นอนุ ทูตแก , ภิกษุสุธรรม เพื่อ 
ขอขมาจิตตะคหบดี การให้ภิกษุมีชื่อนี้เป็น อนุทูตแก , ภิกษุสุธรรม เพื่อขอขมาจิตตะคหบดี 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆ์ให้เป็นอนุทูตแก , ภิกษุสุธรรมแล้ว เพื่อขอขมาจิตตะคหบดี ชอบ 
แก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 
วิธีขอขมาของพระสุธรรม 

[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสุธรรมนั้นพึงไปเมืองมัจฉิกาสณฑ์กับภิกษุอนุทูต แล้ว 
ขอขมาชิตตะคหบดีว่า คหบดีขอท่านจงอดโทษ อาตมาจะให้ท่านเลื่อมใส ล้าเมื่อกล่าวอย่างนี้ 
เขาอดโทษ ข้อนั้นเป็นการดี หากเขาไม , อดโทษภิกษุอนุทูตพึงช่วยพูดว่า คหบดี ขอท่านจงอดโทษ 
แก่ภิกษุนี้ภิกษุนี้จะให้ท่านเลื่อมใส ล้าเมื่อกล่าวอย่างนี้เขาอดโทษ ข้อนั้นเป็นการดี หากเขา 
ไม , อดโทษภิกษุอนุทูตพึงช่วยพูดว่า คหบดี ขอท่านจงอดโทษแก่ภิกษุนี้อาตมาจะให้ท่านเลื่อมใส 
ล้าเมื่อกล่าวอย่างนี้เขาอดโทษ ข้อนั้นเป็นการดี หากเขาไม , อดโทษภิกษุอนุทูตพึงช่วยพูดว่า 
คหบดี ขอท่านจงอดโทษแก่ภิกษุนี้ตามคำสั่งของสงฆ์ล้าเมื่อกล่าวอย่างนี้เขาอดโทษ ข้อนั้นเป็น 
การดี หากเขาไม , อดโทษ ภิกษุอนุทูต พึงให้ภิกษุสุธรรมห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบ่า นิ่งกระหย่งประ 
คองอัญชลี แล้วให้แสดงอาบัตินั้น ไม , ละบัสสนุปจาร ไม , ละสวนุปจาร ฯ 
ขอขมาสำเร็จ และสงฆ์ระงับกรรม 

[๑๖๖] ครั้งนั้น ท่านพระสุธรรมไปเมืองมัจฉิกาสณฑ์กับภิกษุอนุทูตแล้วขอขมาชิตตะ 
คฤหบดี ท่านพระสุธรรมนั้นประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่งประพฤติแก้ตัวได้ จึงเข้าไปหาภิกษุ 
ทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว ได้ประพฤติโดย 
ชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับปฏีสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 65 

วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๑๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:- 
๑. ให้อุปสมบท 
๒. ให้นิสัย 

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้วก็สั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีกสงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณีย 
กรรม คือ:- 

๑. สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม เพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น 
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ติกรรม 

๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ สงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:- 

๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกติ'ตตะภิกษุ 

๒. ห้ามปวารณาแก่ปกติตตะภิกษุ 

๓. ทำการไต , สวน 

๔. เริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๕. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 66 

๖. โจทภิกษุอื่น 

๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้ล;อธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารฌียกรรม ฯ 
วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม จบ 


วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ 
หมวดที่ ๑ 

[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:- 

๑. ไม , ให้อุปสมบท 

๒. ไม , ให้นิสัย 

๓. ไม , ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม , สั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีกสงฆ์พึงระงับปฏิสารณีย 
กรรม คือ:- 

๑. สงฆ์ทำปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น 
๒. ไม , ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ไม , ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ไม่ติกรรม 

๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 67 

หมวดที่ ๓ 

[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ สงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:- 

๑. ไม , ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๒. ไม , ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๓. ไม่ทำการไต , สวน 

๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. ไม่โจทภิกษุอื่น 

๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ไม , ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ 
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม จบ 


วิธีระงับปฏิสารณียกรรม 

[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับปฏิสารณียกรรมพึงระงับอย่างนี้คือ ภิกษุสุธรรม 
นั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่งประคอง 
อัญชลี แล้วกล่าวคำขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้:- 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบหายเย่อหยิ่ง ประ 
พฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าขอระงับปฏิสารณียกรรม 
พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาระงับปฏิสารณียกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุสุธรรมนี้ลูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับปฏิสารณียกรรม ล้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรม แก่ภิกษุสุธรรม นี้เป็นญัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 68 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุสุธรรมนี้ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับปฏิสารณียกรรม สงฆ์ 
ระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม ชอบแก , ท่านผู้ 
ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุสุธรรมนี้ 
ลูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ 
ขอระงับปฏิสารณียกรรม สงฆ์ระงับปฏิสารณียกรรมแก'ภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรม 
แก่ภิกษุสุธรรม ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุสุธรรมนี้ 
ลูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอ 
ระงับปฏิสารณียกรรม สงฆ์ระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรม 
แก่ภิกษุสุธรรม ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด 

ปฏิสารณียกรรม อันสงฆ์ระงับแล้วแก่ภิกษุสุธรรม ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

ปฏิสารณียกรรมที่ ๔ จบ 


อุกเขปนืยกรรมที่ ๕ 
เรื่องพระฉันนะ 

[๑๗๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตารามเขตพระนคร 
โกสัมพี ครั้งนั้น ท่านพระฉันนะต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้ 
มักน้อยต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนท่านพระฉันนะต้องอาบัติแล้ว จึงได้ไม่ปรารถนา 
จะเห็นอาบัติเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๑๗๕] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุฉันนะ 
ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ จริงหรือ 
ภิกษทั้งหลายกราบทลว่า จริง พระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 69 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษนั้นนั่น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำไฉน โมฆบุรุษนั้นต้องอาบัติ 
แล้วจึงไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติเล่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษนั้นนั่น ไม , เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแก , ภิกษุฉันนะ คือ 
ห้ามสมโภคกับสงฆ์ 

วิธีลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ 

ดูกรภิกษุทังหลาย ก็แล วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ พึงทำอย่างนี คือ พึง 
โจทภิกษุฉันนะก่อน ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ 
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะเห็น 
อาบัติ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแก่ 
พระฉันนะ คือ ห้าม สมโภคกับสงฆ์ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ 
สงฆ์ทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก , พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ การทำ 
อุกเขปนึยกรรม ฐาน ไม่เห็นอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า พระฉันนะ 
นี้ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ สงฆ์ ทำอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแก่ 
พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภค กับสงฆ์ การทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแก , พระฉันนะ 
คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผ้นั้นพึงพด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 70 

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ สงฆ์ทำแล้วแก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับ 
สงฆ์ ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต่อๆ ไปว่า พระฉันนะถูกสงฆ์ทำ 
อุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแล้ว คือ ห้ามสมโภค กับสงฆ์ ฯ 
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ไม่สอบถามก่อนแล้ว 
ทำ ๑ ทำไม่ตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ ๑ 
ทำเพราะอาบัติมิใช่เทสนาคามินี ๑ ทำเพราะอาบัติ ที่แสดงแล้ว ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็น 
กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่น 
อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้วทำ ๑ ไม่ให้ 
จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ไม่ปรับอาบัติ แล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 71 

หมวดที่ ๔ 

[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ 
อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ทำโดยไม่ 
เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ แม้ 
อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดีคือ ทำไม , ตามปฏิญาณ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดีคือ ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล เป็น 
กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 72 

หมวดที่ ๘ 

[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดีคือ ทำเพราะมิใช่อาบัติเป็น 
เทสนาคามินี ๑ ทำโดยไม , เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๙ 

[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดีคือ ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว 
๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๑๐ 

[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้วทำ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
ไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๑๑ 

[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดีคือ ไม่ให้จำเลยให้การก่อน 
แล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็น 
กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 73 

หมวดที่ ๑๒ 

[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็น 
กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ จบ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ 
ทำตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำเพราะ 
อาบัติเป็นเทสนาคามินี ๑ ทำเพราะอาบัติที่ยัง ไม , ได้แสดง ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 74 

หมวดที่ ๓ 

[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ให้จำเลย 
ให้การก่อนแล้วทำ ๑ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดย 
ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ 
อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 75 

หมวดที่ ๗ 

[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ 
อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๘ 

[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ 
อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติที่เป็นเทสนาคามินี ๑ 
ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๙ 

[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ 
อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติยังไม , ได้แสดง ๑ 
ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๑๐ 

[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ 
อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 76 

หมวดที่ ๑๑ 

[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ 
อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดย 
ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๑๒ 

[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้ 
อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
ในอุกเขปนืยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ จบ 

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , เห็นอาบัติ คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว 
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมากมีมรรยาทไม่สมควร ๑ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ 
ด้วยการคลุกคลีอันไม , สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , เห็นอาบัติ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 77 

หมวดที่ ๒ 

[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนงพึงลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ คือ เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยา 
จาร ๑ เป็นผู้มีทิฐิริบัติ ในอติทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลง อุกเขปนึยกรรม 
ฐานไม , เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนงพึงลง 
อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ คือ กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ กล่าวติเตียนพระธรรม ๑ กล่าว 
ติเตียนพระสงฆ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแก , 

ภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว 
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์๑ รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ รูปหนึ่งอยู่ 
คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่ สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแก่ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงค์พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ 
ภิกษุ ๓ รูปแม้อื่นอีก คือ รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ใน 
อัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฐิวิบัติ ในอสิทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแก , ภิกษุ ๓ รูป 
นี้แล ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 78 

หมวดที่ ๖ 

[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแก , ภิกษุ 
๓ รูปแม้อื่นอีก คือ รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ รูป หนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่ง 
กล่าวติเตียนพระสงฆ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแก่ภิกษุ ๓ รูปนี้แล 
ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ จบ 

วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ 
[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแล้ว ต้อง 
ประพฤติชอบ 

วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัตินั้น ดังต่อไปนี้ 

๑. ไม , พึงให้อุปสมบท 

๒. ไม่พึงให้นิสัย 

๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

๖. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม , เห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 
๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๙. ไม , พึงติกรรม 

๑๐. ไม่พึงตึภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

๑๑. ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๒. ไม่พึงยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 79 

๑๓. ไม่พึงยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ 
๑๔. ไม่พึงยินดีสามีจิกรรมของปกตัตตะภิกษุ 
๑๕. ไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ของปกตัตตะภิกษุ 
๑๖. ไม่พึงยินดีการนำที่นอนมาให้ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๗. ไม่พึงยินดีการนำนาล้างเท้ามาให้ไม่พึงยินดีการตั้งตั่งรองเท้าให้ของปกติตตะภิกษุ 

๑๘. ไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๙. ไม , พึงยินดีการรับบาตรจีวรของปกตัตตะภิกษุ 

๒๐. ไม่พึงยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบนํ้าของปกตัตตะภิกษุ 

๒๑. ไม่พึงกำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ 

๒๒. ไม่พึงกำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ 

๒๓. ไม่พึงกำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฐิวิบัติ 

๒๔. ไม่พึงกำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ 

๒๕. ไม่พึงยุภิกษุอับภิกษุให้แตกกัน 

๒๖. ไม , พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ 

๒๗. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์ 

๒๘. ไม , พึงคบพวกเดียรถีย์ 

๒๙. พึงคบพวกภิกษุ 

๓๐. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ 

๓๑. ไม่พึงอยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวอันอับปกตัตตะภิกษุ 

๓๒. ไม่พึงอยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันอับปกติตตะภิกษุ 

๓๓. ไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวอันอับปกติตตะภิกษุ 

๓๔. เห็นปกติตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 

๓๕. ไม่พึงรุกรานปกติตตะภิกษุข้างใน หรือข้างนอกวิหาร 

๓๖. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกติตตะภิกษุ 

๓๗. ไม่พึงห้ามปวารณาแก , ปกติตตะภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 80 

๓๘. ไม่พึงทำการไต , สวน 

๓๙. ไม , พึงเริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๔๐. ไม , พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๔๑. ไม , พึงโจทภิกษุอื่น 

๔๒. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

๔๓. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ จบ 
สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม 

[๒๐๗] ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแก่พระฉันนะ คือห้าม 
สมโภคกับสงฆ์ เธอถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแล้วได้ไปจากอาวาสนั้น สู่อาวาส 
อื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้นไม , กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ทำอัญชลีกรรม ไม่ทำสามีจิกรรม ไม , 
สักการะ ไม่เคารพ ไม , นับถือ ไม่บูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไม , สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา 
อยู่ เป็นผู้ไม่มีใคร ทำสักการะ จึงได้ไปจากอาวาสแม้นั้น สู่อาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่น 
แม้นั้น ก็ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ทำอัญชลีกรรม ไม่ทำสามีจิกรรม ไม , สักการะ ไม่เคารพ 
ไม่นับถือ ไม่บูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไม , สักการะ ไม , เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มี 
ใครทำสักการะ จึงได้ไปจากอาวาสแม้นั้น สู่อาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นแม้นั้นก็ไม่กราบไหว้ 
ไม่ยืนรับ ไม , ทำ อัญชลีกรรม ไม่ทำสามีจิกรรม ไม , สักการะ ไม , เคารพ ไม่นับถือ ไม , บูชา เธออัน 
ภิกษุทั้งหลายไม , สักการะ ไม่เคารพ ไม , นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มีใครทำสักการะ จึงกลับมาสู่ 
พระนครโกสัมพึอีกตามเติม ได้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ เข้าไปหา 
ภิกษุทั้งหลาย แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผม ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ 
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม , เห็น อาบัติ แก่ภิกษุ 
ฉันนะ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 81 

วัตรที่ไม , ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม , เห็น อาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ:- 
๑. ให้อุปสมบท 
๒. ให้นิสัย 

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนึยกรรมฐานไม , เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติเพราะอาบัติใดต้องอาบัตินั้น 
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ติกรรม 

๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 


๑. ยินดีการกราบไหว้ของปกติตตะภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 82 

๒. ยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ 
๓. ยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ 
๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
๕. ยินดีการนำอาสนะมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. ยินดีการนำที่นอนมาให้ ของปกติตตะภิกษุ 

๒. ยินดีการนำนี้าล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ ของปกติตตะภิกษุ 

๓. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า ของปกติตตะภิกษุ 

๔. ยินดีการรับบาตรจีวร ของปกติตตะภิกษุ 

๕. ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบนี้า ของปกติตตะภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ 
เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๒๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนึยกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 
๑. กำจัดปกติตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ 
๒. กำจัดปกติตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ 
๓. กำจัดปกติตตะภิกษุ ด้วยทิฐิวิบัติ 
๔. กำจัดปกติตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ 
๕. ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 83 

หมวดที่ ๖ 

[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 
๑. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ 
๒. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์ 
๓. คบพวกเดียรถีย์ 
๔. ไม่คบพวกภิกษุ 
๕. ไม่ศึกษาสิกขาของภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ 1 ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. อยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัดตะภิกษุ 

๒. อยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัดตะภิกษุ 

๓. อยู่ในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัดตะภิกษุ 

๔. เห็นปกตัดตะภิกษุแล้ว ไม , ลุกจากอาสนะ 

๕. รุกรานปกตัดตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๘ 

[๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ 1 ไม , พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์๘ คือ:- 

๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัดตะภิกษุ 
๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัดตะภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 84 

๓. ทำการไต , สวน 

๔. เริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๕. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. โจทภิกษุอื่น 

๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ฯ 

วัตรที่ไม , ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ จบ 

วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก , ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ:- 
๑. ไม , ให้อุปสมบท 
๒. ไม่ให้นิสัย 
๓. ไม , ให้สามเณรอุปัฏฐาก 
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม , สั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด ไม , ต้องอาบัตินั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 85 

๒. ไม , ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ไม่ติกรรม 

๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. ไม , ยินดีการกราบไหว้ ของปกตัตตะภิกษุ 
๒. ไม่ยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ 
๓. ไม่ยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
๔. ไม่ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
๕. ไม่ยินดีการนำอาสนะมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. ไม , ยินดีการนำที่นอนมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๒. ไม่ยินดีการนำนั้าล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๓. ไม่ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๔. ไม่ยินดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ 

๕. ไม่ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบนี้า ของปกตัตตะภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ 
เห็นอาบัติ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 86 

หมวดที่ ๕ 

[๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. ไม , กำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ 
๒. ไม่กำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ 
๓. ไม่กำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฐิบัดึ 
๔. ไม่กำจัดปกติตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ 
๕. ไม่ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 
๑. ไม , ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ 
๒. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์ 
๓. ไม่คบพวกเดียรถีย์ 
๔. คบพวกภิกษุ 
๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. ไม , อยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกติตตะภิกษุ 
๒. ไม , อยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกติตตะภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 87 

๓. ไม , อยู่ในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วลุกจากอาสนะ 

๕. ไม่รุกรานปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
เห็นอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๘ 

[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์๘ คือ:- 

๑. ไม , ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๒. ไม , ห้ามปวารณาแก , ปกตัตตะภิกษุ 

๓. ไม่ทำการไต , สวน 

๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. ไม , โจทภิกษุอื่น 

๗. ไม , ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ไม่ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ 
เห็นอาบัติ ฯ 

วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ จบ 

วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ 

[๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ พึงระงับอย่างนี้ 
ภิกษุฉันนะนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุ ผู้แก , กว่า นั่ง 
กระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 88 

คำ 1 ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ 
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ 
หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ 
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรม วาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ถูกสงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น 
อาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับอุกเขปนึยกรรม 
ฐานไม , เห็นอาบัติ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ แก , พระฉันนะ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ถูกสงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น 
อาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , เห็นอาบัติ สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก , พระฉันนะ การระงับ 
อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ แก , พระฉันนะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง 
ไม , ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จง พึงข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ถูก 
สงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ 
แล้วแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติ สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรมฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ แก , พระฉันนะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น ผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด 

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติอันสงฆ์ระงับแล้วแก , พระฉันนะ ชอบแก , สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติที่ ๕ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 89 

อุกเขปนียกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติ 
เรื่องพระฉันนะ 

[๒๒๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร 
โกส้มัพี ครั้งนั้น ท่านพระฉันนะต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะท้าคืน อาบัติ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มัก 
น้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ท่านพระฉันนะต้องอาบัติแล้ว จึงได้ไม่ปรารถนา 
จะท่าคืนอาบัติเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็น เค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุฉันนะต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะท่าคืนอาบัติ จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท่าของภิกษุโมฆบุรุษนั้น 
นั่น ไม , เหมาะ ไม่สม ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรท่า ไฉนภิกษุโมฆบุรุษนั้น 
ต้องอาบัติแล้ว จึงไม่ปรารถนาจะท่าคืนอาบัติเล่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท่าของภิกษุโมฆบุรุษ 
นั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว , ทรงท่าธรรมีกถารับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงท่าอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท่าคืนอาบัติ 
แก , ภิกษุฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ฯ 

วิธีท่าอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ท่าคืนอาบัติ 

[๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีท่าอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ท่าคืนอาบัติ พึงท่าอย่างนี้ 

พึงโจทภิกษุฉันนะก่อน ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ ครั้นแล้วภิกษุผู้ 
ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังบี: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 90 

กรรมวาจาทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะทำคืน 
อาบัติ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์ พึงทำอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ 
แก , พระฉันนะ คือ ห้าม สมโภคกับสงฆ์ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะคืน 
อาบัติ สงฆ์ทำอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ แก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ 
ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า พระฉันนะ 
นี้ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัติ สงฆ์ทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแก , 
พระฉันนะ คือ ห้าม สมโภคกับสงฆ์ การทำอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติแก , พระ 
ฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น ผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ สงฆ์ทำแล้วแก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับ 
สงฆ์ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรง ความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต่อๆ ไปว่า พระฉันนะอันสงฆ์ทำ 
อุกเขปนียกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติแล้ว คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ฯ 
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ไม , สอบถามก่อนแล้ว 
ทำ ๑ ทำไม่ตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 91 

หมวดที่ ๒ 

[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ ๑ 
ทำเพราะอาบัติมิใช่เทสนาคามินี ๑ ทำ เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ไม่โจทก่อนแล้วทำ ๑ 
ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ไม่ปรับ อาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ทำโดย 
ไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม๑สงฆ์เป็น วรรคทำ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมที่ไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 92 

หมวดที่ ๖ 

[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้ว ไม่ดี คือ ทำไม , ตามปฏิญาณ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้ว ไม่ดี คือ ท้าเพราะไม่ต้องอาบัติ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๘ 

[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้ว ไม่ดี คือ ทำเพราะมิใช่อาบัติเป็น 
เทสนาคามินี ๑ ทำโดยไม , เป็นธรรม ๑ สงฆ์ เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๙ 

[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้ว ไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติที่แสดง 
แล้ว ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 93 

หมวดที่ ๑๐ 

[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้วทำ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๑๑ 

[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้ว ไม่ดี คือ ไม่ให้จำเลยให้การก่อน 
แล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็น วรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๑๒ 

[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ จบ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำตาม 
ปฏิญาณ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 94 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำเพราะ 
อาบัติเป็นเทสนาคามินี ๑ ทำเพราะอาบัติยังมิได้แสดง ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ให้จำเลย 
ให้การแล้วทำ ๑ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดย 
ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 95 

หมวดที่ ๖ 

[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๘ 

[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี ๑ 
ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๙ 

[๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติที่ยังมิได้แสดง ๑ 
ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 96 

หมวดที่ ๑๐ 

[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๑๑ 

[๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ 
ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๑๒ 

[๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ ทำโดย 
ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ที่ประกอบด้วย องค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
ในอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ จบ ฯ 
ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ คือก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 97 

ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการ 
คลุกคลีอันไม่สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลง อุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์ จำนงพึงลง 
อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติ คือเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เป็นผู้มีอาจารวิบัติใน 
อัชฌาจาร ๑ เป็นผู้มีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลง อุกเขปนึยกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์ จำนงพึงลง 
อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติ คือ กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ กล่าวติเตียนพระธรรม ๑ 
กล่าวติเตียนพระสงฆ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติแก , 

ภิกษุ ๓ รูป คือรูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว 
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์๑ รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ รูปหนึ่ง 
อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลี อันไม่สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืน อาบัติแก่ภิกษุ ๓ รูป 
นี้แล ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 98 

หมวดที่ ๕ 

[๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติ แก , 

ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัชฌา 
จาร ๑ รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืน อาบัติแก่ภิกษุ ๓ รูป 
นี้แล ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแก , 

ภิกษุ ๓ รูปแม้อื่นอีก คือ รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ รูป หนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม ๑ 
รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุ ๓ รูป 
นี้แล ฯ 

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 

ในอุกเขปนืยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ จบ 

วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ 
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแล้ว 
ต้องประพฤติชอบ 

วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัตินั้นดังนี้:- 

๑. ไม , พึงให้อุปสมบท 

๒. ไม่พึงให้นิสัย 

๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

๖. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 99 

๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๙. ไม่พึงติกรรม 

๑๐. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

๑๑. ไม , พึงยินดีการกราบไหว้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๒. ไม่พึงยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๓. ไม่พึงยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๔. ไม่พึงยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๕. ไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๖. ไม่พึงยินดีการนำที่นอนมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๗. ไม่พึงยินดีการนำนั้าล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๘. ไม , พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๑๙. ไม , พึงยินดีการรับบาตร จีวร ของปกตัตตะภิกษุ 

๒๐. ไม่พึงยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกติตตะภิกษุ 

๒๑. ไม่พึงกำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ 

๒๒. ไม่พึงกำจัดปกติตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ 

๒๓. ไม่พึงกำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฐิวิบัติ 

๒๔. ไม่พึงกำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ 

๒๕. ไม่พึงยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน 

๒๖. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ 

๒๗. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์ 

๒๘. ไม่พึงคบพวกเดียรถีย์ 

๒๙. พึงคบพวกภิกษุ 

๓๐. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ 

๓๑. ไม่พึงอยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

๓๒. ไม่พึงอยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

๓๓. ไม่พึงอยู่ในอาวาส หรือในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 100 

๓๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 

๓๕. ไม่พึงรุกรานปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร 

๓๖. ไม , พึงห้ามอุโบสถแก , ปกตัตตะภิกษุ 

๓๗. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๓๘. ไม่พึงทำการไต่สวน 

๓๙. ไม , พึงเริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๔๐. ไม , พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๔๑. ไม , พึงโจทภิกษุอื่น 

๔๒. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

๔๓. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน ฯ 

วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ จบ 

สงฆ์ลงโทษและระงับ 

[๒๕๘] ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้าม 
สมโภคกับสงฆ์ ท่านถูกสงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ทำ คืนอาบัติแล้ว ได้ไปจากอาวาสนั้น 
สู่อาวาสอื่นภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้น ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม , ทำอัญชลีกรรม ไม่ทำ 
สามีจิกรรม ไม , สักการะ ไม่ เคารพ ไม , นับถือ ไม่บูชา ท่านอันภิกษุทั้งหลาย ไม , สักการะ 
ไม่เคารพ ไม , นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มีใครทำสักการะ จึงได้ไปจากอาวาสนั้น สู่อาวาสอื่น 
แม้ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้นก็ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ทำอัญชลีกรรม ไม่ทำสามีจิกรรม 
ไม , สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา ท่านอันภิกษุทั้ง หลาย ไม , สักการะ ไม่เคารพ ไม , นับถือ ไม่บูชา 
เป็นผู้ไม่มีใครทำสักการะ จึง ได้ไปจากอาวาสนั้น สู่อาวาสอื่น แม้ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้น 
ก็ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ทำอัญชลีกรรม ไม่ทำสามีจิกรรม ไม , สักการะ ไม , เคารพ ไม่นับถือ 
ไม่บูชา ท่านอันภิกษุทั้งหลายไม , สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม , บูชาอยู่ เป็น ผู้ไม่มีใครทำ 
สักการะ จึงกลับมาสู่'พระนครโกสัมพีอีกตามเติม ได้ประพฤติโดย ชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ 
แก้ตัวได้จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆ์ลงอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะพึง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 101 

ปฏิบัติอย่างไรต่อไป ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้ง หลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ แก่ภิกษุ ฉันนะ ฯ 
วัตรที่ไม , ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ คือ:- 
๑. ให้อุปสมบท 
๒. ให้นิสัย 

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้รับสมมติแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนึยกรรม ฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ ไม , พึงระงับอุกเขป 
นึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ต้อง อาบัตินั้น 
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ติกรรม 

๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนึยกรรม ฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 102 
หมวดที่ ๓ 

[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขป 
นึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. ยินดีการกราบไหว้ ของปกติตตะภิกษุ 
๒. ยินดีการยืนรับ ของปกติตตะภิกษุ 
๓. ยินดีอัญชลีกรรม ของปกติตตะภิกษุ 
๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกติตตะภิกษุ 
๕. ยินดีการนำอาสนะมาให้ ของปกติตตะภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนึยกรรม ฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ ไม่พึงระงับอุกเขป 
นึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. ยินดีการนำที่นอนมาให้ ของปกติตตะภิกษุ 

๒. ยินดีการนำนี้าล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ ของปกติตตะภิกษุ 

๓. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของปกติตตะภิกษุ 

๔. ยินดีการรับบาตรและจีวร ของปกติตตะภิกษุ 

๕. ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบนี้า ของปกติตตะภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ ไม่พึงระงับอุกเขป 
นึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. กำจัดปกติตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ 
๒. กำจัดปกติตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 103 

๓. กำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฐิวิบัติ 
๔. กำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ 
๕. ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนึยกรรม ฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขป 
นึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 
๑. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ 
๒. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์ 
๓. คบพวกเดียรถีย์ 
๔. ไม่คบพวกภิกษุ 
๕. ไม่ศึกษาสิกขาของภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนึยกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขป 
นึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. อยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

๒. อยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

๓. อยู่ในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วไม , ลุกจากอาสนะ 

๕. รุกรานปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนึยกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 104 

หมวดที่ ๘ 

[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกติตตะภิกษุ 

๒. ห้ามปวารณาแก , ปกตัตตะภิกษุ 

๓. ทำการไต , สวน 

๔. เริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

๕. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. โจทภิกษุอื่น 

๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ ฯ 

วัตรที่ไม , ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 
ในอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ จบ 

วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ คือ:- 
๑. ไม , ให้อุปสมบท 
๒. ไม่ให้นิสัย 
๓. ไม , ให้สามเณรอุปัฏฐาก 
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 
๕. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม , สั่งสอนภิกษุณี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 105 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ 
ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึย 
กรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ไม , ต้องอาบัตินั้น 
๒. ไม , ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ไม่ติกรรม 

๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึงระงับอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. ไม , ยินดีการกราบไหว้ ของปกตัดตะภิกษุ 
๒. ไม่ยินดีการยืนรับ ของปกตัดตะภิกษุ 
๓. ไม่ยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัดตะภิกษุ 
๔. ไม่ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัดตะภิกษุ 
๕. ไม่ยินดีการนำอาสนะมาให้ ของปกตัดตะภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึงระงับอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 106 

๑. ไม , ยินดีการนำที่นอนมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๒. ไม่ยินดีการนำนํ้าล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๓. ไม่ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ 

๔. ไม่ยินดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ 

๕. ไม่ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบนํ้า ของปกตัตตะภิกษุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีกสงฆ์พึงระงับอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. ไม , กำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ 
๒. ไม่กำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ 
๓. ไม่กำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฐิวิบัติ 
๔. ไม่กำจัดปกติตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ 
๕. ไม่ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ 
ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีกสงฆ์พึงระงับอุกเขปนึย 
กรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติคือ:- 

๑. ไม , ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ 
๒. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์ 
๓. ไม่คบพวกเดียรถีย์ 
๔. คบพวกภิกษุ 
๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 107 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ 
ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๗ 

[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึย 
กรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. ไม , อยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

๒. ไม , อยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 

๓. ไม , อยู่ในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกติ'ตตะภิกษุ 

๔. เห็นปกติ'ตตะภิกษุแล้วลุกจากอาสนะ 

๕. ไม่รุกรานปกติ'ตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
ทำคืนอาบัติ ฯ 

หมวดที่ ๘ 

[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติ คือ:- 

๑. ไม , ห้ามอุโบสถแก่ปกติ'ตตะภิกษุ 

๒. ไม , ห้ามปวารณาแก่ปกติ'ตตะภิกษุ 

๓. ไม่ทำการไต , สวน 

๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. ไม , โจทภิกษุอื่น 

๗. ไม , ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ไม , ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
ทำคืนอาบัติ ฯ 

วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด 
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 108 

วิธีระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ 
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ คืนอาบัติพึง 
ระงับอย่างนี้ 

ภิกษุฉันนะนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุ ผู้แก , กว่า นั่งกระหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ว่า ดังนี้:- 

คำขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ 
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ 
หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ข้าพเจ้าขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , คืนอาบัติ 
พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พระฉันนะนั้ถูกสงฆ์ลง อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ทำ 
คืนอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หาย เย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนั้ขอระงับอุกเขป 
นึยกรรมฐานไม่ทำ คืนอาบัติ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติแก , พระฉันนะ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า พระฉันนะนี้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ ทำคืนอาบัติแล้ว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืน 
อาบัติ สงฆ์ระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแก , พระฉันนะ การระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , ทำคืนอาบัติแก , พระฉันนะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน ผู้นั้นพึงนิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ 
ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนืยกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ 
แก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับอกเขปนึยกรรม ชานไม่ทำคืนอาบัติ สงฆ์ระงับอกเขปนียกรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 109 

ฐานไม , ทำคืนอาบัติแก , พระฉันนะ การระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่พระฉันนะ 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ท่าคืนอาบัติ อันสงฆ์ระงับแล้วแก่พระฉันนะ ชอบแก่สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

อุกเขปนียกรรม ฐานไม , ท่าคืนอาบัติ ที่ ๖ จบ 

อุกเขปนียกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป 
เรื่องพระอริฏฐะ 

[๒๗๖] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้น พระอริฏฐะผู้เกิดใน ตระกูลพรานแร้ง มีทิฐิอันเป็น 
บาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มี พระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรม 
ท่าอันตราย ธรรมเหล่านั้น หาอาจท่าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่ ภิกษุหลายรูปด้วยกันได้ทราบข่าวว่า 
พระ อริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง มีทิฐิอันเป็นบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่ 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมท่าอันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจท่า 
อันตรายแก , ผู้เสพได้จริงไม่ แล้วพากันเข้าไปหาพระอริฏฐะ ผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง ถามว่า อาวุโส 
อริฏฐะข่าวว่า ท่านมีทิฐิอันเป็นบาป เห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงแล้วโดย ประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมท่าอันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจท่าอันตรายแก , ผู้เสพ 
ได้จริงไม่ดังนี้ จริงหรือ 

พระอริฏฐะตอบว่า จริงเหมือนอย่างนั้นแล อาวุโสทั่งหลาย ผมรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมท่าอันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจท่าอันตราย 
แก , ผู้เสพได้จริงไม , 

ภิกษุทั่งหลายกล่าวห้ามว่า อาวุโสอริฏฐะ ท่านอย่าได้พูดเช่นนั้น ท่านอย่าได้กล่าวตู , 

พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคไม่ดีแน่ พระผู้มีพระภาค ไม , ได้ตรัสอย่างนั้นเลย พระ 
ผู้มีพระภาคตรัสธรรมอันท่าอันตรายไว้โดยปริยายเป็น อันมาก ก็แลธรรมเหล่านั้นอาจท่าอันตรายแก่ 
ผู้เสพได้จริง กามทั่งหลายพระผู้มี พระภาคตรัสว่า มีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความกับแค้น 
มาก โทษในกาม ทั่งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั่งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เปรียบเหมือนร่าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 110 

กระดูก มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายพระผู้มีพระ 
ภาคตรัสว่า เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ .-. กามทั้งหลายพระผู้มีพระภาค ตรัสว่า เปรียบเหมือนคบ 
หญ้า ... กามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เปรียบ เหมือนหลุมถ่านเพลิง -.. กามทั้งหลายพระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า เปรียบเหมือน ความฟิน -.. กามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เปรียบเหมือน 
ของยืม -.. กาม ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เปรียบเหมือนผลไม้ -.. กามทั้งหลายพระผู้มี 
พระภาค ตรัสว่า เปรียบเหมือนเขียงสำหรับสับเนื้อ .-. กามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เปรียบ 
เหมือนหอกและหลาว ..- กามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบเหมือน ศีรษะงู มีทุกข์มาก มี 
ความคับแค้นมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก 

พระอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง แม้อันภิกษุเหล่านั้น ว่ากล่าวอยู่ อย่างนื้ก็ยังยึดถือ 
ทิฐิอันเป็นบาปนั้นด้วยความยึดถือมั่นอย่างเดิม กล่าวยืนยันว่า ผมกล่าวอย่างนั้นจริง ท่านทั้งหลาย 
ผมรู้มั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมทำอันตราย ธรรม 
เหล่านั้นหาอาจทำอันตรายแก , ผู้เสพได้จริงไม่ 

ก็เพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้น ไม , อาจเปลื้องพระอริฏฐะผู้เกิดในตระกูล พรานแร้งจากทิฐิอัน 
เป็นบาปนั้นได้จึงภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค แล้ว กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๒๗๗] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะ เหตุเป็นเล้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามพระอริฏฐะผู้เกิด ในตระกูลพรานแร้งว่า ลูกรอริฏฐะ 
ข่าวว่า เธอมีทิฐิอันเป็นบาปเห็นปานนี้เกิด ขึ้นว่า เรารู้มั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว 
โดยประการที่ตรัสว่า เป็น ธรรมทำอันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจทำอันตรายแก , ผู้เสพได้จริงไม่ ดังนี 
*จริงหรือ 

พระอริฏฐะทูลรับว่า ข้าพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริง พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้า 
รู้มั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรม ทำอันตราย ธรรมเหล่านั้น 
หาอาจทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่ 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุไร เธอจึงเข้าใจธรรม ที่เราแสดงแล้ว 
อย่างนั้นเล่า เรากล่าวธรรมอันทำอันตรายไว้โดยปริยายเป็นอันมากมิใช่หรือ และธรรมเหล่านั้นอาจ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 111 

ทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง กามทั้งหลายเรากล่าวว่า มีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้น 
มาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนร่างกระดูก มีทุกข์ 
มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือน 
ชิ้นเนื้อ -.. กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนคบหญ้า -.. กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบ 
เหมือนหลุมถ่านเพลิง -.. กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนความฟิน -.. กามทั้งหลายเรากล่าวว่า 
เปรียบเหมือนของยืม-..กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนผลไม้...กามทั้งหลายเรากล่าวว่า 
เปรียบเหมือนเขียงสำหรับ สับเนื้อ ..- กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนหอกและหลาว -.. กาม 
ทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษ ในกามทั้งหลายนี้ 
มากยิ่งนัก เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอชื่อว่ากล่าวดู , เราด้วยทิฐิที่ตน ยึดถือไว้ผิด ชื่อว่าทำลายตนเอง 
และชื่อว่าประสพบาปมิใช่บุญมาก ข้อนั้นแหละ จักเป็นไปเพื่อความไม , เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เธอ 
ตลอดกาลนาน 

ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ ชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว .-. ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ เหตุนั้นแล สงฆ์จงทำอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอัน 
เป็นบาป แก , ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ฯ 
วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , สละทิฐิเป็นบาป 
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละ ทิฐิอันเป็นบาป 
พึงทำอย่างนี้คือ พึงโจทภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้งก่อน ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้ว 
พึงปรับอาบัติ ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดใน ตระกูลพรานแร้ง มีทิฐิอัน 
เป็นบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรม ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ 
ตรัสว่า เป็นธรรมทำ อันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจทำอันตรายแก , ผู้เสพได้จริงไม่ ดังนี้ เธอ 
ไม่ยอมสละทิฐินั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง ทำอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
ละทิฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดใน ตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ นี้เป็นญัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 112 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง มีทิฐิอัน 
เป็นบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการ 
ที่ตรัสว่า เป็นธรรมท่า อันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจท่าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่ ดังนี้ 
เธอไม่ยอมสละทิฐินั้น สงฆ์ทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็น บาปแก่ภิกษุอริฏฐะ 
ผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ การทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอัน 
เป็นบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้เกิด ในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่าน ผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้'ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้'ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอริฏฐะ 
ผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง มีทิฐิอันเป็นบาปเห็น ปานนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงแล้ว โดย ประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมท่าอันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจท่า 
อันตรายแก , ผู้เสพได้จริงไม่ ดังนั้เธอไม่ยอมสละทิฐินั้น สงฆ์ท่า อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ 
สละทิฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดใน ตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ การท่า 
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ 
ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบ แก , ท่านผู้ใด ท่าน 
ผู้นั้นพึงพูด 

อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป อันสงฆ์ท่าแล้วแก่ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดใน 
ตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ชอบ แก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ 
ไว้ ด้วยอย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุที่อยู่ในอาวาสต่อๆ ไปว่า ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดใน 
ตระกูลพรานแร้ง อันสงฆ์ท่าอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปแล้ว คือ ห้ามสมโภค 
กับสงฆ์ ฯ 


ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ท่าลับหลัง ๑ ไม , สอบถาม 
ก่อนแล้วท่า ๑ ท่าไม่ตามปฏิญาณ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 113 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ 
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ทำเพราะ 
ไม่ต้องอาบัติ ๑ ทำเพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี ๑ ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ 
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ไม่โจทก่อน 
แล้วทำ ๑ ไม , ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ไม่ปรับ อาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ 
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ท้าลับหลัง ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ 
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ไม่สอบถาม 
ก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็น วรรคทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 114 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ไม่ทำตามปฏิญาณ ๑ 
ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ นี้ 
แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม่ต้อง 
อาบัติ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๘ 

[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติ 
มิใช่เป็นเทสนาคามินึ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๙ 

[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติที่ 
แสดงแล้ว ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็น วรรคทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 115 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๑๐ 

[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้ว 
ทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๑๑ 

[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับ แล้วไม่ดี คือ ไม่ให้จำเลยให้ 
การก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้ 
แล เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
หมวดที่ ๑๒ 

[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่ปรับอาบัติ 
แล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี ฯ 
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
ในอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 116 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ 
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ สอบถาม 
ก่อนแล้วทำ ๑ ทำตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ 
ทำเพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี ๑ ทำเพราะอาบัติ ยังมิได้แสดง ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ให้ 
จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้ 
แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว 
หมวดที่ ๔ 

[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ ทำโดยธรรม 
๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 117 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ 
ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดย 
ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบ 
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ 
ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๘ 

[๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติเป็นเทสนาคา 
มินึ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 118 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๙ 

[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบด้วยองค์ 
๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติยังมิได้แสดง ๑ 
ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล 
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๑๐ 

[๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้วคือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดย 
ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบ ด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๑๑ 

[๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ให้จำเลยให้การก่อนแล้ว 
ทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ 
นี้แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 
หมวดที่ ๑๒ 

[๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วย 
องค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือปรับอาบัติแล้วทำ ๑ ทำโดย 
ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 119 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้ 
แล เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
ในอุกเขปนืยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป 


ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนึยกรรม 
ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความ 
อื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ อยู่คลุกคลี 
กับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่ สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลง อุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนงพึงลง 
อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป คือ เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ใน 
อัธยาจาร ๑ เป็น ผู้มีทิฐิ'วิบัติ ในอติ ทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์จำนงพึงลง 
อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป คือ กล่าวติเตียน พระพุทธเจ้า ๑ กล่าวติเตียน 
พระธรรม ๑ กล่าวติเตียนพระสงฆ์ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 120 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 

หมวดที่ ๔ 

[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป 
แก่ภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการ ทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว 
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร รูปหนึ่งอยู่ 
คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วย การคลุกคลีอันไม่สมควร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป แก , 

ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ 

หมวดที่ ๕ 

[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็น 
บาป แก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ 
ในอัธยาจาร รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป แก่ 
ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ 

หมวดที่ ๖ 

[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็น 
บาป แก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ รูปหนึ่ง กล่าวติเตียน พระพุทธเจ้า รูปหนึ่งกล่าวติเตียน 
พระธรรม รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป แก , 

ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ 

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 

ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 121 
วัตร ๑๘ ข้อ 

[๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถูกสงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป 
แล้ว ต้องประพฤติโดยชอบ 

วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปนั้นดังต่อไปนี้:- 

๑. ไม , พึงให้อุปสมบท 

๒. ไม่พึงให้นิสัย 

๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

๖. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปเพราะอาบัติใดไม่พึงต้องอาบัตินั้น 
๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๙. ไม , พึงติกรรม 

๑๐. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 
๑๑. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 
๑๒. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 
๑๓. ไม่พึงทำการไต , สวน 
๑๔. ไม , พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 
๑๕. ไม , พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 
๑๖. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 
๑๗. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 
๑๘. ไม , พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน ฯ 
วัตร ๑๘ ข้อ 

ในอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 122 

สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม 

[๓๑๐] ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปแก่พระอริฏฐะ 
ผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ท่านถูกสงฆ์ ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ 
ทิฐิอันเป็นบาป แล้วสึกเสีย บรรดาภิกษุที่เป็นผู้ มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา 
ว่า ไฉนพระอริฏฐะผู้เกิดใน ตระกูลพรานแร้ง ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , สละทิฐิอัน 
เป็นบาปแล้ว จึงได้ สึกเสียเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๓๑๑] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเล้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุอริฏฐ 
ผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง ถูกสงฆ์ลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปแล้วสึกเสีย 
จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษนั้น ถูกสงฆ์ลง 
อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาปแล้ว จึงได้สึกเสียเล่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษนั้นนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความ เลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่น 
นั้น สงฆ์จงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 
วัตรที่ไม , ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป 
แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ:- 

๑. ให้อุปสมบท 

๒. ให้นิสัย 

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 123 

๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับ อุกเขปนึยกรรม ฐาน 
ไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๓๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป 
แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป เพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น 
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ติกรรม 

๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม , สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป 
แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ:- 
๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัดตะภิกษุ 
๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัดตะภิกษุ 
๓. ทำการไต , สวน 
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 
๕. ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 
๖. โจทภิกษุอื่น 
๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ 
๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 

วัตรที่ไม , ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
ในอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 124 

วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป 
แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ:- 
๑. ไม , ให้อุปสมบท 
๒. ไม่ให้นิสัย 
๓. ไม , ให้สามเณรอุปัฏฐาก 
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม , สั่งสอนภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป 
แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ:- 

๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป เพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น 
๒. ไม , ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
๔. ไม่ติกรรม 

๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล สงฆ์พึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ 
สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิ อันเป็นบาป 
แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 125 

๑. ไม , ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

๒. ไม , ห้ามปวารณาแก , ปกตัตตะภิกษุ 

๓. ไม่ทำการไต , สวน 

๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 

๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

๖. ไม , โจทภิกษุอื่น 

๗. ไม , ให้ภิกษุอื่นให้การ 

๘. ไม , ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์พึงระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่ 
สละทิฐิอันเป็นบาป ฯ 

วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด 
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป จบ 

วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป 

[๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาป 
พึงระงับอย่างนี้:- 

ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปนั้น พึงเข้า ไปหาสงฆ์ห่มผ้า 
อุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นั่งกระหย่งประคอง อัญชลี แล้วกล่าวคำขอระงับกรรม 
นั้นอย่างนี้ว่าดังนี้:- 

คำขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป 
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป แล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าขอระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอัน 
เป็นบาป 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 126 

กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้'รูปนี้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรม ฐาน 
ไม่สละทิฐิอันเป็นบาป แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ 
ขอระงับอุกเขปนึยกรรม ฐาน ไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึง ระงับอุกเขปนึยกรรมฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุมีชื่อนี้นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ถูกสงฆ์ ลงอุกเขปนึยกรรม ฐาน 
ไม่สละทิฐิอันเป็นบาป แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอ 
ระงับอุกเขปนึยกรรม ฐาน ไม่สละทิฐิอันเป็นบาป สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ 
ทิฐิอัน เป็นบาป แก , ภิกษุมีชื่อนี้ การระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฐิอัน เป็นบาป แก , 
ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ 
ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิ อันเป็นบาป แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง 
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับอุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป สงฆ์ระงับ 
อุกเขปนึยกรรม ฐานไม , สละทิฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุมีชื่อนี้ การระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไม่สละทิฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , 
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

อุกเขปนึยกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป สงฆ์ระงับแล้วแก่ ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ 
สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย อย่างนี้ฯ 

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป ที่ ๗ จบ 
กัมมขันธกะ ที่ ๑ จบ 
ในขันธกะนี้มี ๗ เรื่อง 


หัวข้อประจำขันธกะ 

[๓๑๙] ๑. ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ ก่อความบาดหมางเอง ได้เข้าไปหา 
ภิกษุผู้เช่นกัน แล้วให้ขมักเขม้นในการก่อความบาดหมางขึ้นความบาดหมางที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น 
แม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายตัวออกไป ภิกษุทั้งหลายที่มักน้อย มีศีลเป็นที่รัก ย่อมเพ่งโทษในบริษัท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 127 

พระพุทธชินเจ้าผู้สยัมภูอัครบุคคล ผู้ทรงพระสัทธรรม รับสั่งให้ลงตัชชนึยกรรม ณ พระ 
นครสาวัตถี 

ตัชชนึกรรมที่ไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย คือ ทำลับหลังไม่สอบถามก่อนแล้วทำ ไม , ทำ 
ตามปฏิญาณ หมวด ๑ ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ ทำเพราะอาบัติมิใช่เทสนาคามินี ทำเพราะอาบัติ 
ที่แสดงแล้ว หมวด ๑ ไม , โจทก่อนแล้วทำ ไม , ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ 
หมวด ๑ ทำลับหลังทำโดยไม่เป็นธรรม สงฆ์เป็นวรรคทำ หมวด ๑ ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ ทำ 
โดยไม , เป็น ธรรม สงฆ์เป็นวรรคทำ หมวด ๑ ไม่ทำตามปฏิญาณ ทำโดยไม่เป็นธรรม สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ หมวด ๑ ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ ทำโดยไม่เป็นธรรม สงฆ์เป็นวรรคทำ หมวด ๑ ทำ 
เพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี ทำโดยไม่เป็นธรรมสงฆ์ เป็นวรรคทำ หมวด ๑ ทำเพราะอาบัติที่ 
แสดงแล้ว ทำโดยไม่เป็นธรรม สงฆ์เป็นวรรคทำ หมวด ๑ ไม , โจทก่อนแล้วทำ ทำโดยไม่เป็น 
ธรรม สงฆ์เป็นวรรคทำหมวด ๑ ไม , ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ทำโดยไม่เป็นธรรม สงฆ์เป็น 
วรรคทำ หมวด ๑ ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ ทำโดยไม่เป็นธรรม สงฆ์เป็นวรรคทำหมวด ๑ 
ปราชญ์พึงทราบฝ่ายถูกตามนัยตรงกันข้ามกับฝ่ายผิดนั่นแหละ 
เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุใด สงฆ์พึงลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุนั้น ผู้ก่อ 
ความบาดหมาง เป็นพาล คลุกคลีกับคฤหัสถ์ หมวด ๑ วิบัติในอธิศีล ในอัธยาจาร ในอติทิฐิ 
หมวด ๑ กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ หมวด ๑ 

สงฆ์พึงลงตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งก่อความบาดหมางรูปหนึ่งเป็นพาล 
รูปหนึ่งคลุกคลีกับคฤหัสถ์ หมวด ๑ รูปหนึ่งวิบัติในศีล รูปหนึ่งวิบัติในอัธยาจาร รูปหนึ่งวิบัติ 
ในอติทิฐิ หมวด ๑ รูปหนึ่งกล่าวติเตียน พระพุทธเจ้า รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม รูปหนึ่ง 
กล่าวติเตียนพระสงฆ์ หมวด ๑ 

ภิกษุถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้ว ต้องประพฤติโดยชอบอย่างนี้คือ ไม , ให้อุปสมบท 
ไม่ให้นิสัย ไม่ให้สามเณรอุปัฏฐาก ไม่สั่งสอนภิกษุณี และได้ สมมติแล้วก็ไม , สั่งสอน ไม่ต้อง 
อาบัตินั้น ไม่ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกันและอาบัติ ยิ่งกว่านั้น ไม่ติกรรม ไม่ติภิกษุนั้งหลายผู้ทำกรรม 
ไม , ห้ามอุโบสถ ปวารณา แก่ปกตัตตะภิกษุไม่ทำการไต่สวน ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ ไม่ยังภิกษุอื่น 
ให้ทำโอกาส ไม , โจทภิกษุอื่น ไม , ให้ภิกษุอื่นให้การ และไม่ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 128 

ภิกษุใดประกอบด้วยองค์ ๕ คือ ให้อุปสมบท ให้นิสัย ให้สามเณร อุปัฏฐาก สั่งสอน 
ภิกษุณี แม้ได้รับสมมติแล้วก็ยังสั่งสอนและองค์ ๕ คือ ต้อง อาบัตินั้น ต้องอาบัติอันเช่นกัน 
และต้องอาบัติที่ยิ่งกว่านั้น ติกรรม ติภิกษุทั้ง หลายผู้ทำกรรม สงฆ์ไม , ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุนั้น 
ภิกษุใดประกอบด้วยองค์ ๘ นี้คือ ห้ามอุโบสถ ปวารณา ทำการไต , สวนเริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 
ให้ทำโอกาส โจทภิกษุอื่น ให้ภิกษุอื่นให้การ และให้สั อธิกรณ์กัน ย่อมไม่ระงับจากตัชชนึยกรรม 
ปราชญ์พึงทราบฝ่ายถูกตามนัยตรงกันข้ามกับฝ่ายผิดนั้นแหละ 
๒. พระเสยยสกะเป็นพาล มีอาบัติมาก และคลุกคลีกับคฤหัสถ์ พระสัมพุทธเจ้าผู้มหา 
มุนี รับสั่งให้ลงนิยสกรรม 

๓. ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะทั้งสอง ในชนบทกิฏาคีรี ไม่สำรวม ประพฤติ 
แม้ซึ่งอานาจารมีอย่างต่างๆ พระสัมพุทธชินเจ้ารับสั่งให้ลง ปัพพาชนียกรรม ในพระนครสาวัตถี 
๔. พระสุธรรมเป็นเจ้าถิ่นของจิตตะคฤหบดีในเมืองมัจฉิกาสณฑ์ด่าจิตตะ ผู้อุบาสก ด้วย 
ถ้อยคำกระทบชาติ พระตถาคตรับสั่งให้ลงปฏิสารณียกรรม 

๕. พระชินเจ้าผู้อุดม ทรงบัญชาให้ลงอุกเขปนียกรรม ในเพราะไม่เห็นอาบัติ แก่พระฉันนะ 
ผู้ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ ในพระนครโกสัมพี 

๖. พระฉันนะไม , ปรารถนาจะทำคืนอาบัตินั้นแล พระพุทธเจ้าผู้ดำรงตำแหน่งนายกพิเศษ 
รับสั่งให้ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติต่อไป 

๗. ทิฐิอันเป็นบาป อาศัยความไม , รู้ บังเกิดแก , พระอริฏฐะ พระชินเจ้าดำรัสให้ลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไม , สละทิฐิ นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม และปฏิสารณียกรรม ก็เหมือนกัน 
บทเกินเหล่านี้มีในปัพพาชนียกรรม คือ เล่นคะนอง ประพฤตอนาจารลบล้างพระบัญญัติ 
และมิจฉาชีพ ฐานไม่เห็นและไม , ทำคืนอาบัติ และฐานไม , สละทิฐิ บทเกินเหล่านี้มีในปฏิสารณีย 
กรรมคือ มุ่งความไม่มีลาภ กล่าวติเตียน มีนามว่า ปัญจกะ ๒ หมวดๆ ละ ๕ แม้กรรมทั้งสอง 
คือ ตัชชนียกรรม และนึยสกรรม ก็เช่นกัน ปัพพานียกรรม และปฏิสารณียกรรม หย่อนและ 
ยิ่งกว่ากัน ๘ ข้อ ๒ หมวด โดยการจำแนกอุกเขปนียกรรม ๓ อย่างนั้นเช่นเดียวกัน 
ปราชญ์พึงทราบกรรมที่เหลือ แม้ตามนัยแห่งตัชชนียกรรม เทอญ ฯ 
หัวข้อประจำขันธกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 129 

ปาริวาสิกขันธกะ 
เรื่องพระอยู่ปริวาส 

[๓๒๐] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส ยินดีการกราบไหว้ การ 
ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การนำนั้าล้างเท้ามาให้ 
การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังเมื่ออาบนั้าของปกตัตตะภิกษ 
,ทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ 
ปริวาส จึงได้ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การ 
นำที่นอนมาให้ การนำนั้าล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร 
การถูหลังเมื่ออาบนั้าของปกติตตะภิกษุ ทั้งหลายเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๓๒๑] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเล้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทังหลาย ข่าวว่า ภิกษุทังหลายผู้อยู่ปริวาส ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ 
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า 
การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถู หลังให้เมื่ออาบนั้าของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริง 
หรือ 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส 
จึงได้ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอน 
มาให้การล้างเท้าการตั้งตั่งรองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่อ 
อาบนั้าของปกติตตะภิกษุทั้งหลายเล่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของพวกภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน ที่เลื่อมใสแล้ว ..- ครั้นแล้วทรงทำธรรมี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 130 

กถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ การ 
ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่ง 
รองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาตรจีวรการถูหลังให้เมื่ออาบนํ้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย 
รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำ 
อาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับ 
บาตร จีวร การถูหลังให้เมื่ออาบทั้าของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสด้วยกัน ตามลำดับผู้แก , พรรษา 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา ผ้าอาบนาฝน การ 
สละภัตร และการรับภัตร แก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสด้วยกัน ตามลำดับผู้แก่พรรษา 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล เราชักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส โดย 
ประการที่ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ต้องประพฤติทุกรูป ฯ 
ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ข้อ 
หมวดที่ ๑ 

[๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสพึงประพฤติชอบ วิธีประพฤติชอบใน 
วัตรนั้น ดังต่อไปนี้:- 

อันภิกษุผู้ปริวาส ไม่พึงให้อุปสมบท 

ไม่พึงให้นิสัย 

ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

แท้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

สงฆ์ให้ปริวาสเพื่ออาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

ไม่พึงติกรรม 

ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 131 

ไม , พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 
ไม , พึงห้ามปวารณาแก , ปกตัตตะภิกษุ 
ไม่พึงทำการไต , สวน 
ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 
ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 
ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 
ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 
ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้ถ้อธิกรณ์กัน ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๓๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม , พึงไปข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ 
ไม , พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ 

ไม่พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ที่นอนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์ ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ 

ไม่พึงมีปกตัตตะภิกษุ เป็นสมณะนำหน้า หรือตามหลังเข้าไปสู่สกุล 

ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์ 

ไม่พึงสมาทานปิณฑปาตึกธุดงค์ และ 

ไม่พึงให้เขานำบิณฑบาตมาส่ง เพราะปัจจัยนัน ด้วยคิดว่าคนทังหลายอย่ารู้เรา ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นอาคันตุกะไป พึงบอกมีอาคันตุกะมา 
ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา ถ้าอาพาธ พึงสั่งทูตให้บอก ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๓๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม , พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ 
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุ มิได้ 

ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 132 

ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุ มิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุ 
มิได้ ทั้งนี้เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส 
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็น นานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็น นานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาส ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานา 
สังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาส ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานา 
สังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่น มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ 
แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส 
ที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 133 

พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น สมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น 
สมานสังวาส ทั้งนี้ที่รู้ว่าอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม , พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส 
กับปกตัตตะภิกษุ 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 
ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี 
เห็นปกตัดตะภิกษุแล้ว พึงลุกออกจากอาสนะ 
พึงนิมนต์ปกตัดตะภิกษุให้นั่ง 
ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัดตะภิกษุ 
เมื่อปกตัดตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
เมื่อปกตัดตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ 
ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันกับปกตัดตะภิกษุ 
เมื่อปกตัดตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมตํ่า ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
เมื่อปกตัดตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
หมวดที่ ๘ 

[๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับ 
ภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่า 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 
ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี 
ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก , พรรษากว่า 
.-. กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 134 

.-. กับภิกษุผู้ควรมานัต 

-.. กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต 

.-. กับภิกษุผู้ควรอัพภาน 

เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 

เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไม , พึงนั่ง ณ อาสนะ 

ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน 

เมื่อเธอจงกรมอยู่ในที่จงกรมตํ่า ไม , พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
เมื่อเธอจงกรมอยู่ ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 

[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส พึงชักเข้าหา 
อาบัติเดิม พึงให้มานัต สงฆ์ ๒๐ รูปทั้งภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้นพึงอัพภาน การกระทำดังนั้นใช้ไม , ได้ 
และไม , ควรทำ ฯ 

ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ข้อ จบ 


รัตติเฉท ๓ อย่าง 

[๓๓๑] ครั้งนั้น ท่านพระอุบาลีเข้าไปในพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
นั่งเฝ็า ณ ที่อันควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระอุบาลีนั่งเฝ็าเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามความข้อนี้แด่พระ 
ผู้มีพระภาคว่า ความขาดแห่งราตรีของภิกษุผู้อยู่ปริวาส มีเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาลี ความขาดแห่งราตรี ของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ คือ อยู่ร่วม ๑ 
อยู่ปราศ ๑ ไม่บอก ๑ รัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาส มี ๓ อย่างนี้แล ฯ 
พุทธานุญาตให้เก็บปริวาส 

[๓๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตลี ภิกษุสงฆ์มาประชุมกันมากมาย ภิกษุ 
ทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส ไม , สามารถจะชำระปริวาส จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผ้มีพระภาคตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้เก็บปริวาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 135 

วิธีเก็บปริวาส 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีเก็บปริวาส พึงเก็บอย่างนี้:- 

อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าเก็บปริวาส ปริวาสเป็นอันเก็บแล้ว หรือกล่าวว่า 
ข้าพเจ้าเก็บวัตร ปริวาสก็เป็นอันเก็บแล้ว ฯ 

พุทธานุญาตให้สมาทานปริวาส 

[๓๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายออกจากพระนครสาวัตลี ไปในที่นั้นๆ แล้ว 
พวกภิกษุผู้อยู่ปริวาสสามารถชำระปริวาสได้ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมาทานปริวาส 
วิธีสมาทานปริวาส 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีสมาทานปริวาส พึงสมาทานอย่างนี้:- 

อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์ เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำสมาทานว่า ข้าพเจ้าสมาทาน ปริวาส ปริวาสเป็นอันสมาทานแล้ว 
หรือกล่าวคำสมาทานว่า ข้าพเจ้าสมาทานวัตร ปริวาสก็เป็นอันสมาทานแล้ว ฯ 
ปาริวาสิกวัตร จบ 

เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ 

[๓๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ยินดีการกราบไหว้ 
การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การ 
ตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุ 
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลายผู้ 
ควรชักเข้าหาอาบัติเติม จึงได้ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำ 
อาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การ 
รับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ 
ผู้มีพระภาค ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 136 

ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๓๓๕] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย 
ผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมา 
ให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตร จีวร 
การถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหา 
อาบัติเติม จึงได้ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำที่นอนมาให้ การ 
ตั้งตั่งรองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะ 
ภิกษุทั้งหลายเล่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของพวกภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติมนั่นไม่เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติมไม่พึงยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม 
สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับ 
บาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดีต้องอาบัติทุกกฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรมสามีจิกรรม การนำ 
อาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับ 
บาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของภิกษุ ทั้งหลาย ผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติมด้วยกัน ตามลำดับ 
ผู้แก่พรรษา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา ผ้าอาบนั้าฝน การ 
สละภัตร และการรับภัตร แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหา อาบัติเติม ตามลำดับผู้แก , พรรษา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้ควรชักเข้าหา 
อาบัติเติม โดยประการที่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม ต้อง ประพฤติทุกรูป ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 137 

มูลายปฏิกัสสนารหวัตร 
หมวดที่ ๑ 

[๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงประพฤติโดยชอบ วิธี 
ประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังนี้:- 

อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม ไม่พึงให้อุปสมบท 

ไม่พึงให้นิสัย 

ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

เป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม เพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

ไม่พึงติกรรม 

ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 
ไม , พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 
ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 
ไม่พึงทำการไต , สวน 
ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 
ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 
ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 
ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 
ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๓๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม ไม , พึงไปข้างหน้าแห่ง 
ปกตัตตะภิกษุ 

ไม , พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 138 

พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ที่นอนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์ ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ 

ไม่พึงมีปกตัดตะภิกษุเป็นสมณะไปช้างหน้า หรือตามหลังเช้าไปสู่สกุล 

ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์ 

ไม่พึงสมาทานบิณฑปาดิกธุดงค์ และ 

ไม่พึงให้เขานำบิณฑบาตมาส่ง เพราะป้จขัยนั้น ด้วยคิดว่า คนทั้งหลาย อย่ารู้เรา ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม , พึง ออกจากอาวาสที่มี 
ภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นที่มิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุ มิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นที่มิ'ใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หา ภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุ มิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาส ที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่น มิใช่อาวาสที่หาภิกษุ 
มิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๓๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเช้าหาอาบัติเติม ไม่พึงออก จากอาวาสที่มี 
ภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็น นานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานา 
สังวาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 139 

ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาส ที่มีภิกษุ แต่เป็น 
นานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ 
แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้น แต่มีอันตราย ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๓๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ 
ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มี ภิกษุ เป็นสมาน 
สังวาส 

พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มี ภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่ อาวาสที่มีภิกษุ 
เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ที่รู้ว่าอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๓๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงอยู่ ในที่มุงอันเดียวกัน 
ในอาวาส กับปกตัตตะภิกษุ 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ 
เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 
พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 140 

ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ 
ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมตํ่า ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นสิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันใน 
อาวาส กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี 

ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

.-. กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ที่แก , พรรษากว่า 

-.. กับภิกษุผู้ควรมานัต 

.-. กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต 

-.. กับภิกษุผู้ควรอัพภาน 

เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 

เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไม , พึงนั่ง ณ อาสนะ 

ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน 

เมื่อเธอจงกรมอยู่ในที่จงกรมตํ่า ไม , พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
เมื่อเธอจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 

[๓๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส 
พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต สงฆ์๒๐ รูป ทั้งภิกษุ ผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมนั้น พึงอัพภาน 
การกระทำดังนั้นใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ ฯ 

มูลายปฏิกัสสนารหวัตร จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 141 

เรื่องมานัตตารหภิกษุ 

[๓๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผู้ควรมานัต ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ 
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า 
การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การ ถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรร 
ดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุทั้งหลายผู้ควรมานัต จึง 
ได้ยินดี การกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอน 
มาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่อ 
อาบนา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุทั้งหลายผู้ควร 
มานัต ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่ 
นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้ 
เมื่ออาบทั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุทั้งหลายผู้ควรมานัต 
จึงได้ยินการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ 
การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนา 
ของปกตัตตะ ภิกษุทั้งหลายเล่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุผู้ควรมานัตนั่น ไม่เป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงยินดีการ กราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
การนำอาสนะมาให้ การนำ ที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า 
การรับบาตร จีวร การถูหลังให้เมื่ออาบทั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การ 
นำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั้งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การ 
รับบาตรจีวร การถหลังให้เมื่ออาบทั้า ของภิกษทั้งหลายผ้'ควรมานัตด้วยกัน ตามลำดับผ้แก่พรรษา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 142 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา ผ้าอาบนาฝน การสละ 
ภัต และการรับภัตร แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ควรมานัตด้วยกันตามลำดับผู้แก่พรรษา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจะบัญญัติวัตรแก่ภิกษุผู้ควรมานัต โดยประการที่ 
ภิกษุผู้ควรมานัต ต้องประพฤติทุกรูป ฯ 
มานัตตารหวัตร 
หมวดที่ ๑ 

[๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต พึงประพฤติชอบวิธีประพฤติชอบในวัตร 
บัน ด้ง นิ; 

อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงให้อุปสมบท 

ไม่พึงให้นิสัย 

ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 

แม้ไต้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

ตนเป็นผู้ควรมานัตเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

ไม่พึงติกรรม 

ไม่พึงตึภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 

ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 

ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 

ไม่พึงทำการไต , สวน 

ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 

ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 

ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 

ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 

ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 143 
หมวดที่ ๒ 

[๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงไปข้างหน้าแห่ง ปกตัตตะภิกษุ 
ไม , พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ 

พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ที่นอนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์ ที่ สงฆ์จะพึงให้เธอ 

ไม่พึงมีปกตัดตะภิกษุเป็นสมณะนำหน้า หรือตามหลังเข้าไปสู่สกุล 

ไม่พึงสมาทานอาร้ฌูญิกธุดงค์ 

ไม่พึงสมาทานปิฌฑปาดิกธุดงค์ และ 

ไม่พึงให้เขานำบิณฑบาตมาส่ง เพราะป้จชัยนั้น ด้วยคิดว่าคนทั้งหลาย อย่ารู้เรา ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต เป็นอาคันตุกะไป พึงบอก มีอาคันตุกะ 
มา ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา พึงบอก ทุกวัน ถ้าอาพาธ พึงสั่งทูตให้บอก 
หมวดที่ ๔ 

[๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม , พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส 
ที่หาภิกษุมิได้ 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุ มิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่ หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุ มิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่ หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่น มิใช่อาวาสที่หาภิกษุ 
มิได้ ทั้งนี้เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 144 
หมวดที่ ๕ 

[๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส 
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานา 
สังวาส 

ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานา สังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่ เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาส ที่มีภิกษุ แต่เป็น 
นานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาส ที่มีภิกษุ แต่เป็น 
นานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิ ใช่อาวาสที่มีภิกษุ 
แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่ มีอันตราย ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต พึงออกจากอาวาสที่มี ภิกษุ ไปสู่อาวาส 
ที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มี ภิกษุ เป็นสมาน 
สังวาส 

พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 145 

พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มี ภิกษุเป็นสมาน 
สังวาส 

พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่ อาวาสที่มีภิกษุ 
เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ที่รู้ว่าอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียว กันในอาวาส 
กับปกตัตตะภิกษุ 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ 
เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 
พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง 
ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ 
ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมตํ่า ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
หมวดที่ ๘ 

[๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับ 
ภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี 

ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

.-. กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม 

.-. กับภิกษุผู้ควรมานัตที่แก , กว่า 

.-. กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 146 

.-. กับภิกษุผู้ควรอัพภาน 
เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไม , พึงนั่ง ณ อาสนะ 
ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน 

เมื่อเธอจงกรมอยู่ในที่จงกรมตํ่า ไม , พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
เมื่อเธอจงกรมอยู่ ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 

[๓๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรมานัตเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส พึงชักเข้าหา 
อาบัติเดิม พึงให้มานัต สงฆ์ ๒๐ รูปทั้งภิกษุผู้ควรมานัตนั้น พึงอัพภาน การกระทำดังนั้น ใช้ 
ไม , ได้และไม , ควรทำ ฯ 

มานัตตารหวัตร จบ 


เรื่องมานัตตจาริกภิกษุ 

[๓๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติมานัตยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ 
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า 
การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักห้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนมานัตตจาริกภิกษุทั้งหลาย 
จึงได้ยินดี การกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำ 
ที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตร จีวร การถูหลัง 
ให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเล่า แล้วกราบทูลเรื่อง นั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๓๕๕] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย 
ผู้ประพฤติมานัต ยินดีการกราบไหว้ การ ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ 
การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การ 
ถูหลัง ให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ 

ภิกษทั้งหลายทลรับว่า จริง พระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 147 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติมานัต 
จึงได้ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอน 
มาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้ง กระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่อ 
อาบนํ้า ของปกติ'ตตะภิกษุ ทั้งหลายเล่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของพวกภิกษุผู้ประพฤติมานัต 
นั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะ 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ 
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า 
การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การ รับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนํ้า ของปกติ'ตตะภิกษุทั้งหลาย รูป 
ใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การ 
นำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การ 
รับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบบื้า ของภิกษุ ทั้งหลายผู้ประพฤติมานัตด้วยกัน ตามลำดับผู้แก่พรรษา 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา ผ้าอาบนํ้าฝน การ 
สละภัตร และการรับภัตร แก , ภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติมานัตด้วยกัน ตามลำดับผู้แก , พรรษา 
ดูกรภิกษุทังหลาย เพราะเหตุนันแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุผู้ประพฤติมานัต โดย 
ประการที่ภิกษุผู้ประพฤติมานัต ต้องประพฤติทุกรูป ฯ 
มานัตตจาริกวัตร 
หมวดที่ ๑ 

[๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต พึงประพฤติชอบวิธีประพฤติชอบ 
ในวัตรนั้น ดังต่อไปนี้:- 

อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต ไม่พึงให้อุปสมบท 

ไม่พึงให้นิสัย 

ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

ไม่พึงรับสมมติเป็นด้สั่งสอนภิกษณี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 148 

แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 
สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติใด ไม , พึงต้องอาบัตินั้น 
ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
ไม่พึงติกรรม 

ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 
ไม , พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 
ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 
ไม่พึงทำการไต , สวน 
ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ 
ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 
ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 
ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 
ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้ถ้อธิกรณ์กัน ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต ไม , พึงไปข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ 
ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกติ'ตตะภิกษุ 

พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ที่นอนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์ ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ 

ไม่พึงมีปกติตตะภิกษุเป็นสมณะนำหน้าหรือตามหลัง เข้าไปสู่สกุล 

ไม่พึงสมาทานอรัญญิกธุดงค์ 

ไม่พึงสมาทานปิฌฑปาตึกธุดงค์ และ 

ไม่พึงให้เขานำบิณฑบาตมาส่ง เพราะปัจจัยนั้น ด้วยคิดว่าคนทั้งหลาย อย่ารู้เรา ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต เป็นอาคันตุกะไป พึงบอก มีอาคัน 
ตุกะมา ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา พึงบอก ทุกวัน ถ้าอาพาธ พึงสั่งทูต 
ให้บอก ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 149 
หมวดที่ ๔ 

[๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัตไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ 
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุ มิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่ หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุ มิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาส ที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุ 
มิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัตไม , พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ 
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็น 
นานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็น 
นานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ 
แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 150 

หมวดที่ ๖ 

[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ 
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 

พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ 
เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ที่รู้ว่าจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๓๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัตไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส 
กับปกตัดตะภิกษุ 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี กับปกตัดตะภิกษุ 

เห็นปกตัดตะภิกษุแล้ว พึงลุกจากอาสนะ 

พึงนิมนต์ปกตัดตะภิกษุให้นั่ง 

ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกับปกตัดตะภิกษุ 

เมื่อปกตัดตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 

เมื่อปกตัดตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ 

ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัดตะภิกษุ 

เมื่อปกตัดตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมตํ่า ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 

เมื่อปกตัดตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 151 

หมวดที่ ๘ 

[๓๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส 
กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี 

ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

.-. กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม 

-.. กับภิกษุผู้ควรมานัต 

.-. กับภิกษุผู้ประพฤติมานัตผู้แก , กว่า 

-.. กับภิกษุผู้ควรอัพภาน 

เมื่อปกติตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
เมื่อปกติตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ 
ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน 

เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมตํ่า ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
เมื่อปกติตตะภิกษุจงกรมอยู่ ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
[๓๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ประพฤติมานัตเป็นที่ ๔ พึง ให้ปริวาส พึง 
ชักเข้าหาอาบัติเติม พึงให้มานัต สงฆ์ ๒๐ รูปทั้งมานัตตจาริกภิกษุนั้น พึงอัพภาน การกระทำ 
ดังนั้น ใช้ไม , ได้และไม่ควรทำ ฯ 

รัตติเฉท ๔ อย่าง 

[๓๖๕] ครั้งนั้น ท่านพระอุบาลีเข้าไปในพุทธสำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ทูลถามความข้อนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ความขาดแห่งราตรี 
ของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมีเท่าไร พระ พุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาลี ความขาดแห่งราตรีของภิกษุผู้ประพฤติ มานัตมี ๔ คือ อยู่ 
ร่วม ๑ อยู่ปราศ ๑ ไม่บอก ๑ ประพฤติในคณะอันพร่อง ๑ รัตติเฉทของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมี ๔ 
อย่างนี้แล ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 152 

พุทธานุญาตให้เก็บมานัต 

[๓๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตถี มีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมาประชุมกัน 
ภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติมานัตไม่สามารถชำระมานัตได้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เก็บมานัต 
วิธีเก็บมานัต 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีเก็บมานัตพึงเก็บอย่างนี้ 

ภิกษุผู้ประพฤติมานัตนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำเก็บมานัต ว่าดังนี้ข้าพเจ้าเก็บมานัต มานัตเป็นอันเก็บมาแล้ว หรือ 
กล่าวว่า ข้าพเจ้าเก็บวัตร มานัตก็เป็น อันเก็บแล้ว ฯ 

พุทธานุญาตให้สมาทานมานัต 

[๓๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายออกจากพระนครสาวัตถีไปใน ที่นั้นๆ แล้ว พวก 
ภิกษุผู้ประพฤติมานัต สามารถชำระมานัต จึงกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคๆ พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมาทานมานัต 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีสมาทานมานัตพึงสมาทานอย่างนี้ 

อันภิกษุผู้ประพฤติมานัตนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์ เฉวียงบ่า นึ่งกระหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำสมาทานว่าดังนี้ข้าพเจ้า สมาทานมานัต มานัตเป็นอันสมาทานแล้ว 
หรือกล่าวคำสมาทานว่า ข้าพเจ้าสมาทานวัตร มานัตก็เป็นอันสมาทานแล้ว ฯ 
มานัตตจาริกวัตร จบ 

เรื่องอัพภานารหภิกษุ 

[๓๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผู้ควรอัพภาน ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ 
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า 
การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักห้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุทั้งหลายผู้ควรอัพภาน 
จึงได้ยินดี การกราบไหว้ การลกรับ อัฌชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การ นำที่นอน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 153 

มาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับ บาตรจีวร การถูหลังให้เมื่อ 
อาบนา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเล่า แล้วกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๓๖๙] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะ เหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุทั้งหลาย 
ผู้ควรอัพภาน ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำ 
ที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลัง 
ให้เมื่อ อาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุ ทั้งหลายผู้ควรอัพภาน 
จึงได้ยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอน 
มาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้ง กระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่อ 
อาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุ ทั้งหลายเล่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของพวกภิกษุผู้ควรอัพภานนั่นไม่เป็นไปเพื่อ ความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงยินดีการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำอาสนะ 
มาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร 
การถู หลังให้เมื่ออาบนั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนำ 
อาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับ 
บาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบนั้า ของภิกษุ ทั้งหลายผู้ควรอัพภานด้วยกัน ตามลำดับผู้แก , พรรษา 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา ผ้าอาบนั้าฝน การ 
สละภัตร และการรับภัตร แก , ภิกษุทั้งหลายผู้ควรอัพภานด้วยกัน ตามลำดับผู้แก่พรรษา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้ควรอัพภาน โดย 
ประการที่ภิกษุผู้ควรอัพภานต้องประพฤติทุกรูป ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 154 
อัพภานารหวัตร 
หมวดที่ ๑ 

[๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานพึงประพฤติชอบ วิธีประพฤติชอบใน 
วัตรนั้น ดังต่อไปนี้:- 
ไม่พึงให้อุปสมบท 
ไม่พึงให้นิสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 
ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 
แม้ไต้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 
สงฆ์อัพภานเพื่ออาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 
ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 
ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 
ไม่พึงติกรรม 

ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 
ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 
ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ 
ไม่พึงทำการไต , สวน 
ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 
ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำโอกาส 
ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 
ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 
ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สัอธิกรณ์กัน ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงไปข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ 
ไม , พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 155 

พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ที่นอนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์ ที่สงฆ์จะพึงให้แก , เธอ 

ไม่พึงมีปกตัดตะภิกษุ เป็นสมณะนำหน้า หรือตามหลังเข้าไปสู่สกุล 

ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์ 

ไม่พึงสมาทานปิณฑปาดิกธุดงค์ และ 

ไม่พึงให้เขานำบิณฑบาตมาส่ง เพราะป้จขัยนั้น ด้วยคิดว่า คนทั้งหลาย อย่ารู้เรา ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๓๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงออกจากอาวาสที่มี ภิกษุ ไปสู่ 
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หา ภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาส ที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หา ภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาส ที่หาภิกษุมิได้ 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่น มิใช่อาวาสที่หา 
ภิกษุมิได้ ทั้งนี้เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย 
หมวดที่ ๔ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ อาวาสที่มีภิกษุ 
แต่เป็นนานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็น นานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็น นานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็น นานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาส ที่มีภิกษุ แต่เป็น 
นานาสังวาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 156 

ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส 
ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาส ที่มีภิกษุ แต่เป็น 
นานาสังวาส 

ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่น มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ 
แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย 
หมวดที่ ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้'ควรอัพภานพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ 
เป็นสมานสังวาส 

พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น สมานสังวาส 
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มี ภิกษุ เป็นสมาน 
สังวาส 

พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส 
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มี ภิกษุ เป็นสมาน 
สังวาส 

พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ 
เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ที่รู้ว่าอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส 
กับปกตัดตะภิกษุ 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกัน ในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ 
เห็นปกตัตตะภิกษุแล้ว พึงลุกจากอาสนะ 
พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 157 

ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ 
ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมตํ่า ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นสิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส 
กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส 

ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี 

ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

.-. กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม 

-.. กับภิกษุผู้ควรมานัต 

.-. กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต 

-.. กับภิกษุผู้ควรอัพภานที่แก่พรรษากว่า 

เมื่อเธอนั่งอาสนะตํ่า ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง 

เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไม , พึงนั่ง ณ อาสนะ 

ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน 

เมื่อเธอจงกรมในที่จงกรมตํ่า ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง 

เมื่อเธอจงกรมอยู่ ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 

[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรอัพภานเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาสพึงชักเข้าหา 
อาบัติเดิม พึงให้มานัต สงฆ์ ๒๐ รูป ทั้งภิกษุผู้ควรอัพภานนั้นพึงอัพภาน การกระทำดังนั้นใช้ 
ไม , ได้ และไม่ควรทำ ฯ 

อัพภานารหวัตร จบ 
ปาริ-วาสสิก 1 ขันธกะ ที่ ๒ จบ 
ใน 1 ขันธกะนี้มี ๕ เรื่อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 158 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๓๗๖] ๑. ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสยินดีการกราบไหว้การลุกรับ อัญชลีกรรมสามี 
จิกรรม การนำอาสนะมาให้ การนำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้อง 
เช็ดเท้า การรับบาตร จีวร การถูหลังให้เมื่ออาบทั้า ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ 
ผู้มีศีลเป็นที่รัก จึงเพ่งโทษ เป็นทุกกฏแก่ภิกษุ ผู้อยู่ปริวาสผู้ยินดี ทรงอนุญาตแก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาส 
ด้วยกันตามลำดับ ผู้แก , พรรษา และทรงอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ ผ้าอาบนา 
ฝน ๑ การสละภัตร ๑ การรับภัตร ๑ วิธีประพฤติชอบ คือ ภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม , ไปข้างหน้าปก 
ตัตตะภิกษุ พอใจด้วยที่สุดท้าย ไม่มีสมณะนำหน้าและตามหลังเข้าไปสู่สกุล ไม่สมาทาน 
อารัญญิกธุดงค์ปิฌฑปาดึกธุดงค์ ไม , ให้เขานำบิณฑบาต มาส่ง เป็นอาคันตุกะไป และมีอาคันตุกะ 
มา ต้องบอก พึงบอกในอุโบสถ ในปวารณา สั่งทูตให้บอก ไปสู่อาวาส และถิ่นมิใช่อาวาส 
ที่มีภิกษุ ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกัน เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่นั่ง ณ อาสนะ เมื่อ 
ปกตัตตะภิกษุ นั่งอาสนะตํ่า ไม่นั่งอาสนะสูง เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมในที่ตํ่า ไม , จงกรมในที่สูง 
หรือจงกรม ณ พื้นดิน ไม , จงกรมในที่จงกรม ไม , พึงอยู่ในที่มุงเดียวกัน -.. กับภิกษุผู้อยู่ปริวาสผู้แก่ 
พรรษากว่า ทำกรรมใช้ไม , ได้ รัตติเฉท ชำระปริวาส ภิกษุ ผู้อยู่ปริวาส พึงทราบวิธีเก็บวัตร 
สมาทานวัตร ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ผู้ควรมานัต ผู้ประพฤติมานัต และผู้ควรอัพภาน 
ปราชญ์พึงทราบโดยนัยที่เจือกันอีก 

รัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ ของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมี ๔ ไม่เท่ากัน และประพฤติ 
มานัตให้ครบวัน กรรม ๒ อย่างคล้ายกัน ๓ อย่างนอกนั้น เหมือนกันแล ฯ 
หัวข้อประจำขันธกะ จบ 


สมุจจยขันธกะ 
เรื่องพระอุทายี 

[๓๗๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระอุทาขีต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต 
นิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ท่านแจ้งแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 159 

ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิไม , ได้ปิดบังไว้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จง 
ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้แก่ภิกษุอุทายี ฯ 
วิธีให้มานัต 

[๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้มานัตอย่างนี้ 

ภิกษุอุทาขีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุ ผู้แก่กว่า นึ่ง 
กระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอมานัต ว่าดังนี้:- 
คำขอมานัต 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ท่านเจ้าข้า 
ข้าพเจ้านั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ 
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 

ท่านเจ้าข้า แท้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้านั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏ! ไม , ได้ปิดบังไว้ 

ท่านเจ้าข้า แท้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้านั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ ฯ 

[๓๗๙] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาให้มานัต 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนั้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุก 
กริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก , ภิกษุอุทาขี นี้เป็นญัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 160 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ภิกษุอุทายี การให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัว หนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก , ภิกษุอุทายี ชอบ แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบ 
แก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวคำนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ 
ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- นึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก'ภิกษุอุทาขี การให้มานัต ๖ ราตรี 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก , ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้ นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ 
ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ภิกษุ อุทาขี การให้มานัต ๖ ราตรี 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก , ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึง เป็นผู้นึ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ สงฆ์ 
ให้แล้วแก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 
สงฆ์อัพภาน 

[๓๘๐] ท่านพระอุทาขีนั้น ประพฤติมานัตแล้ว ได้แจ้งแก , ภิกษุทั้งหลาย ว่า ท่านทั้งหลาย 
ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ผมนั้นได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัต 
"ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ผมนั้น ผมนั้นประพฤติมานัตมาแล้ว ผม 
จะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดกรภิกษทั้งหลาย เพราะเหตนั้นแล สงฆ์จงอัพภานภิกษอทาขี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 161 

วิธีอัพภาน 

[๓๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงอัพภานอย่างนี้ภิกษุอุทายีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ 
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขออัพภาน 
ว่าดังนี้:- 

คำขออัพภาน 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้ ข้าพเจ้า 
นั้นได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก , ข้าพเจ้า 
นั้น ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น ประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้ 
ข้าพเจ้านั้นได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาลุ;กกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นประพฤติ มานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ แท้ครั้งที่สอง 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้ ข้าพเจ้า 
นั้นได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ 
สงฆ์ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก , ข้าพเจ้านั้น 
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ แท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๓๘๒] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาอัพภาน 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนั้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก 
วิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้ กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 162 

ไม , ได้ปิดบังไว้ แก , ภิกษุอุทายี ภิกษุอุทาขีนั้นประพฤติ มานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ ล้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงอัพภานภิกษุอุทาขี นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ณูเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ภิกษุอุทายี ภิกษุอุทาขีนี้นประพฤติ มานัตแล้ว ขออัพภาน 
กะสงฆ์ สงฆ์อัพภานภิกษุอุทาขี การอัพภาน ภิกษุอุทาขี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น 
ผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้'ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนั้ 
ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ ได้ปิดบังไว้ เธอได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี 
เพื่อ อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ภิกษุอุทาขี ภิกษุอุทาขีนั้น 
ประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ สงฆ์อัพภานภิกษุ อุทาขี การอัพภานภิกษุอุทาขี ชอบ 
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้'ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนั้ 
ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ภิกษุ อุทาขี ภิกษุอุทาขีนั้น 
ประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ สงฆ์ อัพภานภิกษุอุทาขี การอัพภานภิกษุอุทาขี ชอบ 
แก่ท่านผู้ใด ท่าน ผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ภิกษุอุทาขี อันสงฆ์อัพภานแล้ว ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ 
ด้วยอย่างนี้ฯ 

ปริวาสวันเดียว 

[๓๘๓]สมัยต่อมาท่านพระอุทายีต้องอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏเปิดบัง 
ไว้วันเดียว ท่านจึงแจ้งแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวผมจะพึง ปฏิบัติอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้ปริวาสวันเดียว 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว แก่ภิกษุอุทาขี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 163 
วิธีให้ปริวาสวันเดียว 

[๓๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้ 

ภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่าไหว้เท้าภิกษุ ผู้แก่กว่า นั่งกระหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอปริวาส ว่าดังนี้:- 
คำขอปริวาสวันเดียว 

ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิปิดบัง ไว้วันเดียวท่าน 
เจ้าข้าข้าพเจ้านั้นขอปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อ สัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ 
วันเดียวกะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๓๘๕] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาให้ปริวาสวันเดียว 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวเธอขอปริวาส วันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
ริสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว กะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ปริวาสวันเดียว 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวแก , ภิกษุอุทาขีนี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวเธอขอปริวาส วันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
ริสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว กะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทาขีการให้ปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อ 
สัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวแก , ภิกษุอุทาขีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นี้นพึงเป็น 
ผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขี 
นี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว เธอขอปริวาสวันเดียว เพื่อ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 164 

อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาสวันเดียว 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวแก , ภิกษุอุทายีการให้ปริวาส 
วันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายี 
ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่าน ผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม , ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว 
อันสงฆ์ให้แล้ว แก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย 
อย่างนี้ฯ 

สงฆ์ให้มานัต 

[๓๘๖] ท่านพระอุทาฃึนี้นอยู่ปริวาสแล้ว ได้แจ้งแก'ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้อง 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏ เปิด บังไว้วันเดียว ผมนั้นได้ขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บัง ไว้วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสวันเดียว เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวแก , ผมนั้น ผมนั้นอยู่ปริวาสแล้ว ผมจะ 
พึงปฏิบัติ อย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุ ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิด บังไว้วันเดียว แก่ภิกษุอุทาขี ฯ 

วิธีให้มานัต 

[๓๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้อย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้า 
อุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นึ่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอมานัต 
ว่าดังนี้:- 

คำขอมานัต 

ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกก ริสัฏเปิด บัง ไว้ วันเดียว 
ข้าพเจ้านั้น ได้ ขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสั ฏเ ปิด บัง ไว้ วันเดียว 
กะสงฆ์ สงฆ์ ได้ให้ ปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสั ฏฐ ปิด บัง ไว้ วันเดียว 
แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาส แล้วขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกริสั ฏเปิด บัง ไว้ วันเดียวกะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๓๘๘] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 165 

กรรมวาจาให้มานัต 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี่ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวเธอขอปริวาส วันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว กะสงฆ์ สงฆ์ให้ได้ปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีเธออยู่ปริวาสแล้วขอมานัต๖ราตรี 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ วันเดียวกะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของ 
สงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงให้มานัต ๖ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏเปิดบัง 
ไว้วันเดียว แก , ภิกษุอุทาขี นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ญัเจตนึกา 
สกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้วันเดียว เธอขอปริวาส วันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิด บังไว้วันเดียว กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส้ญัเจตนึกา- 
สุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้วันเดียว แก่ภิกษุอุทายี เธออยู่ปริวาสแล้วขอ มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อส์ญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บัง ไว้วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งชื่อ สัญเจตนิกาสุกกริสัฏ เปิด บังไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทาขีการให้มานัต ๖ 
ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏ เปิด บังไว้วันเดียว แก , ภิกษุอุทาขีชอบ 
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน ผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง 1 .. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขี 
นี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก ริสัฏฐ ปิด บัง ไว้ วันเดียว เธอขอปริวาสวันเดียว 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อ สัญเจตนึกาสุกก วิสัฏเปิด บัง ไว้ วันเดียวกะสงฆ์สงฆ์ ได้ให้ ปริวาส 
วันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสั ฏเปิด บัง ไว้ วันเดียว แก่ภิกษุอุทาขี 
เธออยู่ปริวาสแล้วขอมานัต๖ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนกาสุกกริสั ฏเปิด บัง ไว้ 
วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ ให้ มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก วิสัฏฐ ปิด บัง ไว้ 
วันเดียว แก่ภิกษุอุทาขี การ ให้ มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสั ฏฐ 
ปิดบัง ไว้ วันเดียวแก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก่ท่านผู้ ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ ใด 
ท่านผ้นั้นพึงพด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 166 

มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว 
สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุอุทายี ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้น จึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 
สงฆ์อัพภาน 

[๓๘๙] ท่านพระอุทาขีนั้นประพฤติมานัตแล้ว ได้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย 
ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้วันเดียว ผมนั้นขอปริวาสวันเดียวเพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้ วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสวันเดียว 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้วันเดียวแก่ผมนั้น ผมนั้นอยู่ปริวาสแล้ว 
ได้ขอมานัต๖ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏ เปิด บังไว้วันเดียวกะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ ให้มานัต๖ ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏ เปิด บังไว้วันเดียวแก , ผม 
นั้น ผมนั้นประพฤติมานัตแล้ว ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ม 
"‘พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงอัพภานภิกษุอุทาขี ฯ 

วิธีอัพภาน 

[๓๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงอัพภานอย่างนี้ 

ภิกษุอุทาขีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่าไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นึ่งกระหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขออัพภาน ว่าดังนี้:- 
คำขออัพภาน 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิดบังไว้วันเดียว 
ข้าพเจ้านั้นได้ขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐ ปิดบังไว้วันเดียว 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิดบังไว้วันเดียว 
แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว ได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกริสัฏเปิดบังไว้วันเดียวกะสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัต๖ ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกา- 
สุกกวิสัฏเ ปิดบังไว้วันเดียวแก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ 

... ข้าพเจ้านั้นประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์แท้ครั้งที่สอง 

ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏเปิดบังไว้วันเดียว 
ข้าพเจ้านั้นได้ขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐ ปิดบังไว้วันเดียว 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิดบังไว้วันเดียว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 167 

แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้น อยู่ปริวาสแล้วได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียวแก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ 
แม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๓๙๑] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาอัพภาน 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนั้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวเธอได้ขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อ 
สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว แก่ภิกษุอุทายี เธออยู่ปริวาสแล้ว ได้ขอมานัต ๖ 
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ 
มานัต ๖ ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียวแก , ภิกษุอุทาขี 
เธอประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภาน กะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
อัพภานภิกษุอุทาขี นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนั้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกา 
สุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวเธอได้ขอปริวาส วันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
สัญเจตนึกา- สุกกริสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวแก , ภิกษุอุทาขีเธออยู่ปริวาสแล้วได้ขอมานัต๖ราตรี 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต๖ 
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว แก'ภิกษุอุทายี เธอ 
ประพฤติ มานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ สงฆ์อัพภานภิกษุอุทาขี การอัพภาน ภิกษุอุทาขี ชอบ 
แก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ 
ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้วันเดียว เธอได้ขอปริวาสวันเดียว 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปิดบังไว้วันเดียวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 168 

วันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิด บังไว้วันเดียว แก่ภิกษุอุทายีเธอ 
อยู่ปริวาสแล้วได้ขอมานัต๖ราตรีเพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิด บังไว้ 
วันเดียวกะสงฆ์สงฆ์ได้ ให้ มานัต๖ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏ เปิด บัง 
ไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทาขี เธอประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ สงฆ์อัพภานภิกษุอุทาขี 
การอัพภานภิกษุอุทาขี ชอบแก่ท่านผู้ ใด ท่าน ผู้นั้น พึง เป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ ใด ท่าน 
ผู้นั้นพึง พูด 

ภิกษุอุทาขีอันสงฆ์อัพภานแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ 
ด้วยอย่างนี้ฯ 

ปริวาส ๕ วัน 

[๓๙๒]สมัยต่อมาท่านพระอุทายีต้องอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏเปิดบังไว้ 
๒ วัน ปิดบังไว้ ๓ วัน ปิดบังไว้ ๔ วัน ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอจึงแจ้งแก , ภิกษุทั้งหลายว่า 
ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏเ ปิดบังไว้ ๒ วัน ปิดบังไว้ ๓ วัน 
ปิดบังไว้ ๔ วัน ปิดบังไว้ ๕ วัน ผม จะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ม 
'"‘พระภาค พระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่า ดูกรภิกษุทังหลาย เพราะเหตุนันแล สงฆ์จงให้ปริวาส ๕ วัน 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิดบังไว้ ๕ วันแก่ภิกษุอุทาขี ฯ 
วิธีให้ปริวาส ๕ วัน 

[๓๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้อย่างนี้ 

ภิกษุอุทาขีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุ ผู้แก่กว่า นึ่งกระหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำ 1 ขอปริวาสดังนี้:- 
คำขอปริวาส ๕ วัน 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏเ ปิดบัง ไว้ ๕ วัน ข้าพเจ้า 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๓๙๔] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 169 

กรรมวาจาให้ปริวาส ๕ วัน 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี่ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕วัน กะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงให้ปริวาส๕วัน เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ภิกษุ อุทายี นี้เป็นญัตติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ณูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันแก่ภิกษุอุทาขี การให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันแก'ภิกษุอุทาขี ชอบแก , ท่าน ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ 
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ 
ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส้ฌูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันแก่ภิกษุอุทาขี การให้ปริวาส ๕ วัน เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันแก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้ 
นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน อันสงฆ์ 
ให้แล้วแก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้น จึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 
สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิม 

[๓๙๕] ท่านพระอุทายีนั้น กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอจึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ผมนั้น ได้ขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 170 

ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก , ผมนั้น ผมนั้นกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้น กราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแลสงฆ์จง 
ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม 

[๓๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติมอย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้นพึงเข้าไป 
หาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นึ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าว 
กำขอ ว่าดังนี้:- 

คำ 1 ขอมูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส'ญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ข้าพเจ้า 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ 
ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ข้าพเจ้านั้น 
ข้าพเจ้านั้นกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ได้ปิดบัง 
ไว้ ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้านั้นขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกา- 
สุกกวิสัฏเ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๓๙๗] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกริสัฏเปิดบังไว้๕ วัน เธอขอปริวาส๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันแก่ภิกษุอุทาขี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการ ชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 171 

แล้ว สงฆ์พึงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่อ อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ 
ปิด บังไว้ ๕ วัน แก่ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อ 
สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการ ชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกก- วิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเดิม 
เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ การ ชักภิกษุอุทาขี 
เข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึง เป็นผู้'นึ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง ข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ 
ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ณูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันแก , ภิกษุอุทาขี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ 
ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหา 
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ 
สงฆ์ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้ การชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึง เป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ภิกษุอุทาขีอันสงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้ว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 
สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิม 

[๓๙๘] ท่านพระอุทาขีนั้นอยู่ปริวาสแล้ว เป็นผู้ควรมานัต ต้องอาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอจึงแจ้งแก่ภิกษุ ทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 172 

อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ผมนั้นได้ขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันแก่ผมนั้น ผมนั้นกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักผมนั้นเข้า 
หาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ผมนั้นอยู่ 
ปริวาสแล้ว เป็นผู้ควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาลุ;กกริสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้ ผมจะ พึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ฯ 
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม 

[๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติมอย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้น พึง 
เข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นึ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้ว 
กล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 

คำ 1 ขอมูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ข้าพเจ้า 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ 
ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก , ข้าพเจ้านั้น 
ข้าพเจ้านั้นกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ได้ปิด 
บังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญ 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้วควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อส้ญัเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอการชักเข้าหาอาบัติ 
เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๐๐] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 173 

กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัว หนึ่งในระหว่างชื่อ 
สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการ ชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก- วิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติ 
เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบัง ไว้ เธออยู่ปริวาส 
แล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
เธอขอการชักเข้าหาอาบัติ เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส์ณูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ 
ไม , ได้ ปิดบังไว้กะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติ 
เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ นี้เป็นญัตติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะ สงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส้ณูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน แก'ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่าง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหา 
อาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธออยู่ 
ปริวาสแล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ เธอขอการชัก เข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบัง ไว้ การชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงเป็น 
ผู้นึ่ง ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 174 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ภิกษุอุทายีอันสงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ใน ระหว่าง ชื่อสัญ 
เจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุ นั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย 
อย่างนี้ฯ 

สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว 

[๔๐๑] ท่านพระอุทายีนั้น อยู่ปริวาสแล้ว แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้อง 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ผมนั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัว 
หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ผมนั้น ผมนั้นกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักผมนั้นเข้า 
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ผมนั้นอยู่ 
ปริวาสแล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ จึงขอการชักเข้า หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักผมนั้นเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ผมนั้นอยู่ปริวาสแล้ว ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆ์จงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก่ภิกษุอุทายี ฯ 

วิธีให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว 

[๔๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ 
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นึ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอ 
ว่าดังนี้:- 

คำขอมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ข้าพเจ้า 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 175 

สงฆ์ได้ให้ปริวาส๕วันเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิปิดบังไว้ ๕วันแก , ข้าพเจ้า 
นั้น ข้าพเจ้านั้นกำลังอยู่ปริวาสได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อส์ณูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได 
^ปิดบังไว้จึง ขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อ 
ส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว ควรมานัตได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบัง ไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้า 
หาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ท่านเจ้าข้า 
ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว กะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๐๓] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาสให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนั้ต้องอาบัติตัว หนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิด บัง ไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันแก , ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อ 
สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชัก เข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก- วิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติ 
เดิม เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิไม , ได้ปิดบัง ไว้ เธออยู่ปริวาส 
แล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
เธอขอการชักเข้าหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัว หนึ่งในระหว่าง ชื่อ 
สัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธออยู่ ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ 
ตัวกะสงฆ์ ถ้าความ พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว 
แก'ภิกษุอุทายี นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕วันเธอขอปริวาส ๕ วันเพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 176 

ปิดบังไว้ ๕ วันกะ สงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อส'ญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขี เข้า 
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- วิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
เธออยู่ปริวาสแล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอ การชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกา- 
สุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้ เธออยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี 
เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะ สงฆ์ สงฆ์ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก่ภิกษุอุทายี การให้ 
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก'ภิกษุอุทาขี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง 
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว อันสงฆ์ให้แล้วแก , ภิกษุอุทาขี ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติในระหว่าง 
[๔๐๔] ท่านพระอุทาขีนั้น กำลังประพฤติมานัต ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ 
สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ผมนั้นจึงขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบัง ไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก , ผมนั้น ผมนั้นกำลังอยู่ปริวาสได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักผมนั้นเข้าหาอาบัต 
“เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ผมนั้นอยู่ปริวาส 
แล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 177 

ขอการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักผมนั้นเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้ ผมนั้นอยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ 
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก่ผมนั้น ผมนั้นกำลังประพฤติมานัตได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้น 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆ์จงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้ แล้วให้มานัต ๖ ราตรี ฯ 

วิธีชักเข้าหาอาบัติเติม 

[๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิมอย่างนี ภิกษุอุทาขีนั้น พึงเข้า 
ไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่านึ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าว 
คำขอ ว่าดังนี้:- 

คำขอมูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ข้าพเจ้า 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก , ข้าพเจ้า 
นั้น ข้าพเจ้านั้นคำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได 
^ปิดบัง ไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเติม 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว 
ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ สงฆ์ ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก , ข้าพ 
เจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นกำลังประพฤติมานัตได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 178 

ไม , ได้ปิดบังไว้ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ 
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๐๖] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนั้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะ สงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ณูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันแก่ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญ 
เจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงขอ การชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิไม , ได้ ปิดบังไว้ เธออยู่ปริวาสแล้ว ควร 
มานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งใน ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการ 
ชักเข้า หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธออยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ 
สงฆ์ ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก่ภิกษุอุทายี เธอกำลัง ประพฤติมานัต ได้ต้อง 
อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก- วิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหา 
อาบัติเติม เพื่ออาบัติตัว หนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ ล้า 
ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติ เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะ สงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน แก'ภิกษอทาขี เธอกำลังอย่ปริวาส ได้ต้อง อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 179 

สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทายี เข้าหาอาบัติ 
เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- วิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธออยู่ปริวาส 
แล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
เธอขอ การชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติ เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญ 
เจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้ เธออยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ 
ตัวกะ สงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก่ภิกษุอุทายี เธอ กำลังประพฤติ 
มานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอ 
การชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ สัญเจต 
นึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ การชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง 
ไม , ชอบแก , ท่านผู้ ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ภิกษุอุทาขี อันสงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้ว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึ 
กาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 
วิธีให้มานัต 

[๔๐๗] ดูกรภิกษุนั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรีอย่างนี้ภิกษุ อุทาขีนั้น พึง 
เข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นึ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้ว 
กล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 

คำขอมานัต 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... ข้าพเจ้า 
นั้นอยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติ ๓ ตัว แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นกำลังประพฤติมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกา สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 180 

ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้า นั้นเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอมานัต ๖ 
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ 
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๐๘] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาให้มานัต 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... เธออยู่ปริวาส แล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก , ภิกษุอุทายี เธอกำลังประพฤติมานัต ได้ต้อง 
อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหาอาบัติ 
เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ 
ชักภิกษุอุทาขี เข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก วิสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้ เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ 
ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ ถ้าความ พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้แก่ ภิกษุอุทาขี นี้เป็นญัตติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... เธออยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก , ภิกษุอุทายี เธอกำลังประพฤติมานัต ได้ต้อง 
อาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหาอาบัติ 
เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ 
ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติหนึ่งตัวในระหว่าง ชื่อส์ญัเจตนึกา สุกกริสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้แก่ภิกษุ อุทาขี การให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 181 

ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ภิกษุอุทายีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็น 
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุอุทาขีชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย 
อย่างนี้ฯ 

สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเติมแล้วให้มานัต 

[๔๐๙] ท่านพระอุทาขีนี้น ประพฤติมานัตแล้ว ควรอัพภานได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... ผมนั้นประพฤติมานัตแล้ว ควรอัพภาน 
ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร 
ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วให้มานัต ๖ ราตรี ฯ 

วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม 

[๔๑๐]ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติมอย่างนึ ภิกษุอุทาขีนั้นเข้าไป 
หาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ... 

คำขอมูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังน:- 
กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนั้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏเ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... 

ภิกษุอุทาขีอันสงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเติมแล้ว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส้ญัเจตนึ 
กาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 182 
วิธีให้มานัต 

[๔๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรี อย่างนี้ภิกษุอุทายีนั้น พึง 
เข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ... 

คำขอมานัต 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้มานัต 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏเ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... 

มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ อันสงฆ์ให้แล้วแก , ภิกษุอุทายีชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย 
อย่างนี้ฯ 

สงฆ์ให้อัพภาน 

[๔๑๒] ท่านพระอุทาขีนั้นประพฤติมานัตแล้ว จึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย 
ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... ผมนั้นประพฤติมานัตแล้วผม 
จะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จง อัพภานภิกษุอุทาขี ฯ 
วิธีอัพภาน 

[๔๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงอัพภานอย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้น พึงเข้าไปหา 
สงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นึ่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอ 
ว่าดังนี้:- 

คำขออัพภาน 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ญัเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ข้าพเจ้า 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ 
ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ญัเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ข้าพเจ้านั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 183 

ข้าพเจ้านั้นกำลังอยู่ ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว ควรมานัตได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกา สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเติม 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว 
ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก่ข้าพเจ้า 
นั้นกำลังประพฤติมานัต ได้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ 
ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหา อาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐ 
~ ไม , ได้ปิดบังไว้ กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญ 
เจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ ข้าพเจ้านั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ 
ส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นประพฤติมานัตแล้ว ควรอัพภาน 
ได้ ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส์ณูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัติ 
เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชัก 
ข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ ข้าพเจ้านั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบัง ไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้แก , ข้าพเจ้านั้น ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น ประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๑๔] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่า 
ด้งมี:- 

กรรมวาจาให้อัพภาน 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 184 

ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญ 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอ การชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหา อาบัติ 
เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธออยู่ปริวาส 
แล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อส์ณูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
เธอขอการชัก เข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญ 
เจตนึกาสุกกริสัฏฐิไม , ได้ปิดบังไว้ เธออยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก่ภิกษุอุทายี เธอกำลังประพฤติ มานัต 
ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม่ ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้า 
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขี เข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิ 
กาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้แก่ภิกษุอุทาขี เธอประพฤติมานัตแล้ว ควรอัพภาน ได้ต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหาอาบัติเติม 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชัก 
ภิกษุอุทาขีเข้าหา อาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้ เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไม , ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกวิสัฏฐิ ไม , ได้ ปิดบังไว้แก่ภิกษุอุทาขี เธอประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ ล้า 
ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงอัพภานภิกษุอุทาขี นี้เป็น ญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ... เธอประพฤติ มานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ สงฆ์อัพภานภิกษุ 
อุทาขี การอัพภาน ภิกษุอุทาขี ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม , ชอบแก่ท่าน ผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 185 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ภิกษุอุทายี อันสงฆ์อัพภานแล้ว ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ 
ด้วยอย่างนี้ฯ 

สงฆ์ให้ปักขปริวาส 

[๔๑๕] สมัยต่อมา ท่านพระอุทาขี ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบัง 
ไว้ ๑ ปักษ์ เธอแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก่ภิกษุอุทายี ฯ 
วิธีให้ปักขปริวาส 

[๔๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้ภิกษุอุทาขีนี้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้า 
อุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้ เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นึ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 
คำขอปักขปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ท่าน 
เจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอปริวาส ๑ ปักษ์เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ 
๑ ปักษ์ กะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๑๗] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้ปักขปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ เธอขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ กะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ปริวาส ๑ ปักษ์ 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก่ภิกษุ อุทาขี นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิ 
กาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ เธอขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 186 

สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ กะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ 
เจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก่ภิกษุอุทายี การให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก่ ภิกษุอุทาขี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง 
เป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ สงฆ์ 
ให้แล้วแก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้น จึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส 

[๔๑๘] ท่านพระอุทาขีนั้น กำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งใน ระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน จึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ผมนั้นขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ กะสงฆ์ สงฆ์ไต้ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์แก่ผมนั้น ผมนั้นกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จง 
ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ 
๕ วัน แล้วให้ปริวาสประมวล อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน ฯ 
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม 

[๔๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิมอย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้นพึงเข้าไป 
หาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่านึ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้ว 
กล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 

คำขอมูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ 
ข้าพเจ้านั้นขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ 
แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้น กำลังอย่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัฌเจตนิกาสกกวิ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 187 

สัฏฐิ ปิด บังไว้ ๕ วัน ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่างชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏ เปิด บังไว้๕ วัน กะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๒๐] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ เธอขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
สัญเจตนึกา- สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก , ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัว 
หนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏเปิดบังไว้ ๕ วันเธอขอการชักเข้าหาอาบัติเติม 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏเ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ ถ้าความพร้อม 
พรั่ง ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ 
สัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐ ปิดบังไว้ ๕ วัน นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสั ฏเ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ เธอขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสั ฏเ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ 
เจตนิกา- สุกกวิสั ฏเ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก , ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกก วิสัฏ เปิดบังไว้ ๕วันเธอขอการชักเข้าหาอาบัติเติมเพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก วิสัฏฐ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ชักภิกษุอุทาขี 
เข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสั ฏฐ ปิดบังไว้ ๕ วัน 
การชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสั ฏเ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง 1 .. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 188 

ภิกษุอุทายี อันสงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้ว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญ 
เจตนิกาสุกกริสัฏ เปิด บังไว้๕วันชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ 
ด้วยอย่างนี้ฯ 

สโมธานปริวาส 

[๔๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติตัวก่อนอย่างนี้ 
ภิกษุอุทาขีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า ภิกษุผู้แก , กว่า นึ่งกระหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 
คำขอสโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ข้าพเจ้า 
นั้นขอปริวาส๑ ปักษ์เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกริสัฏเปิดบังไว้๑ ปักษ์กะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่อ อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก่ 
ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้า นั้นคำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกว 
~สัฏเ ปิดบังไว้ ๕ วัน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้น เข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิดบังไว้ ๕ วัน ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอปริวาสประมวลอาบัติตัว 
ก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ปิดบังไว้ ๕ วัน กะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๒๒] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก 
วิสัฏฐ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ เธอขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏเ 
ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา สุกกวิสัฏฐ 
ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก , ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกริสัฏเปิดบังไว้ ๕วันเธอขอการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุ อุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่อ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 189 

อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวล 
อาบัติตัวก่อน เข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ 
๕ วันกะสงฆ์ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์ พึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้า 
ด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ภิกษุอุทายี 
นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิด บังไว้ ๑ ปักษ์ เธอขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิด บังไว้ ๑ ปักษ์ กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิด บังไว้ ๑ ปักษ์ แก'ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏ เปิด บังไว้ ๕วันเธอขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏ เปิด บังไว้๕วันกะสงฆ์สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขี เข้าหาอาบัติ 
เติมเพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏ เปิด บังไว้๕ วันเธอขอปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวหนึ่งก่อน เข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐ ปิด 
บังไว้ ๕ วัน กะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏ เปิด บังไว้๕ วัน แก่ภิกษุอุทาขีการให้ปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐ ปิดบังไว้ ๕ วัน 
แก , ภิกษุอุทาขี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐ ปิดบังไว้ ๕ วัน สงฆ์ให้แล้ว แก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเติมแล้วให้สโมธานปริวาส 

[๔๒๓] ท่านพระอุทาขีนั้น อยู่ปริวาสแล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกก ริสัฏ ฐ ปิดบังไว้ ๕ วัน จึงแจ้งแก , ภิกษุ ทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้อง 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสั ฏเ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... ผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วควรมานัต 
ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกก วิสัฏ ฐ ปิดบังไว้ ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 190 

ภิกษุเหล่านั้น กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆ์จงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แล้วให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน ฯ 
วิธีชักเข้าหาอาบัติเติม 

[๔๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติมอย่างนึภิกษุอุทาขีนั้น พึง 
เข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ... 

คำ 1 ขอมูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ภิกษุอุทาขี อันสงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเติมแล้ว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย 
อย่างนี้ฯ 

วิธีให้สโมธานปริวาส 

[๔๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน 
อย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์ เฉวียงบ่า ... 

คำขอสโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกาวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้- 
กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนั้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 191 

ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน อันสงฆ์ให้แล้ว แก่ภิกษุอุทายี ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว 

[๔๒๖] พระอุทาขีนี้น อยู่ปริวาสแล้ว จึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่าน ทั้งหลาย ผมต้อง 
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... ผมนั้นอยู่ปริวาสแล้ว ผมจะพึง 
ปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แก่ภิกษุอุทายี ฯ 
วิธีให้มานัต 

[๔๒๗]ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลสงฆ์พึงให้อย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ 
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นึ่งกระหย่ง ประคองอัญชลีแล้วกล่าวคำขอ 
ว่าดังนี้:- 

คำขอมานัต 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ อาบัติ ๓ ตัว กะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๒๘] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาให้มานัต 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนั้ต้องอาบัติตัว หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... เธออยู่ปริวาส แล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ 
ถ้าความพร้อม พรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแก , ภิกษุอุทายี 
นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... เธออยู่ปริวาส แล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 192 

สงฆ์ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแก , ภิกษุอุทายี การให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ 
๓ ตัวแก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน 
ผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว อันสงฆ์ให้แล้วแก , ภิกษุอุทาขี ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติอีก 

[๔๒๙] พระอุทาขีนั้น กำลังประพฤติมานัต ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน จึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่าน ทั้งหลาย ผมต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... ผมนั้นกำลังประพฤติมานัตได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕วัน ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้น 
กราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆ์จงชักภิกษุ อุทาขีเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน แล้วให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน แล้วให้มานัต ๖ ราตรี ฯ 
วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม 

[๔๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิมอย่างนี้ ภิกษุอุทาขีนั้น พึง 
เข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ... 

คำ 1 ขอมูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 
กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัว หนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ภิกษุอุทาขี อันสงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้ว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 193 

วิธีให้สโมธานปริวาส 

[๔๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน 
อย่างนี้ภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ... 

คำขอสโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบัง ไว้ ๑ ปักษ์ -.. 
กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัว หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่างชื่อส์ญัเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน อันสงฆ์ให้แล้ว แก่ภิกษุอุทายี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 
วิธีให้มานัต 

[๔๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรีอย่างนี้ภิกษุ อุทาขีนั้น พึง 
เข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ... 

คำขอมานัต 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ญัเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบัง ไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้มานัต 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อส์ญัเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

มานัต๖ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อส้ญัเจตนึกา สุกกริสัฏเปิดบังไว้ 
๕ วัน สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย 
อย่างนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 194 
พระอุทายีต้องอันตราบัติ 

[๔๓๓] พระอุทาขีนั้น ประพฤติมานัตแล้ว ควรอัพภานได้ต้อง อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน จึงแจ้งแก่ ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติ 
ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... ผมนั้นประพฤติมานัตแล้ว ควรอัพภาน 
ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่างชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร 
ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆ์จงชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน ระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แล้วให้ปริวาสประมวล อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน แล้วให้มานัต ๖ ราตรี ฯ 
วิธีชักเข้าหาอาบัติเติม 

[๔๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติมอย่างนี้ภิกษุ อุทาขีนั้น พึง 
เข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ... 

คำ 1 ขอมูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัว หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อส์ฌูเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ 
๕ วัน สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย 
อย่างนี้ฯ 

วิธีให้สโมธานปริวาส 

[๔๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน 
อย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 195 

คำขอสโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้ ๑ ปักษ์ -.. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรม วาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนี่ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกริสัฏเ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน ระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน สงฆ์ให้แล้วแก่ ภิกษุอุทายี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย อย่างนี้ฯ 
วิธีให้มานัต 

[๔๓๖] ดูกรภิกษุนั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรีอย่างนี้ภิกษุ อุทาขีนั้น พึง 
เข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ... 

คำขอมานัต 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้มานัต 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติตัว หนึ่ง ชื่อสัญเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... 

มานัต๖ ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อ สัญเจตนิกาสุกกริสัฏเปิดบังไว้ 
๕ วัน สงฆ์ 1 ให้แล้วแก่ภิกษุอุทาขี ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย 
อย่างนี้ฯ 

สงฆ์อัพภาน 

[๔๓๗] พระอุทาขีนั้น ประพฤติมานัตแล้ว จึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลาย ว่า ท่านทั้งหลาย 
ผมต้องอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิปิดบังไว้ ๑ปักษ์...ผมนั้นประพฤติมานัตแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 196 

ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบ ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงอัพภานภิกษุอุทายี ฯ 
วิธีอัพภาน 

[๔๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงอัพภานอย่างนี้ภิกษุอุทาขีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ 
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลีแล้วกล่าวคำขอ ว่า 
ตังปี:-' 

คำขออัพภาน 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้ ๑ ปักษ์ ข้าพเจ้า 
นั้นขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ กะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก , 

ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้า นั้นกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ข้าพเจ้านั้น ขอปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบัง 
ไว้ ๕ วัน แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว ควรมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันจึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติ 
เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ข้าพเจ้านั้นขอ 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว 
จึงขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแก , 

ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นกำลังประพฤติมานัต ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 197 

นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่างชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปิดบังไว้ ๕วันข้าพเจ้านั้นขอปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อน 
เข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ให้ปริวาสประมวล อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้า 
นั้นประพฤติมานัตแล้ว ควรอัพภานได้ ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน จึงขอ การชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักข้าพเจ้านั้นเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน ข้าพเจ้านั้นได้ขอปริวาส ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วย กัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปิดบังไว้ ๕ วัน แก , ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้านั้นอยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ใน ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ข้าพเจ้านั้น ท่านเจ้าข้า 
ข้าพเจ้านั้นประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๓๙] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ จตุตถกรรมวาจา ว่า 
ด้งมิ:- 

กรรมวาจาอัพภาน 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทายีนั้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อส์ญัเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ เธอขอปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อส์ญัเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ ปักษ์ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ แก่ภิกษุอุทายี เธอกำลังอยู่ปริวาส ได้ต้องอาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหว่าง ชื่อส์ญัเจตนึกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน เธอขอ การชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่อ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 198 

อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปิด บังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุ 
อุทายีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิด บัง ไว้ ๕ 
วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นิกาสุกกริสัฏ เปิด บัง ไว้ ๕วันกะสงฆ์ สงฆ์ ได้ ให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏ เปิด บัง ไว้ ๕วันแก่ภิกษุอุทาขี เธออยู่ 
ปริวาสแล้วควรมานัต ได้ ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อ สัญเจตนึกาสุกกริสัฏ เปิด บัง ไว้ 
๕ วัน เธอขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ 
ปิด บังไว้ ๕ วัน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน ระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิด บัง ไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาส ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิด บัง ไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ 
ปิด บัง ไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส แล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแก่ภิกษุอุทาขี เธอกำลังประพฤติมานัต 
ได้ ต้องอาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อสัญเจตนึกาสุกก ริสัฏเปิด บังไว้๕วัน เธอขอการชักเข้า 
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อ สัญเจตนึกาสุกก ริสัฏเปิด บัง ไว้ ๕วันกะสงฆ์ 
สงฆ์ได้ชักภิกษุอุทาขี เข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกริสัฏฐ 
ปิด บัง ไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิด บัง ไว้ ๕ วัน กะสงฆ์ สงฆ์ ได้ ให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้า 
ด้วยกัน เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสั ฏเ ปิด บัง ไว้ ๕ วันแก , ภิกษุ อุทาย 
* เธออยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสั ฏเ 
ปิดบังไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจต 
นึกาสุกกริสัฏฐ ปิดบัง ไว้ ๕ วันแก่ภิกษุอุทาขี เธอประพฤติมานัตแล้ว ควรอัพภาน ได้ ต้อง 
อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิดบัง ไว้ ๕ วัน เธอขอการชักเข้าหาอาบัติ 
เติม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน ระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐ ปิดบัง ไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ 
ได้ ชัก ภิกษุอุทาขีเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสั ฏเ 
ปิดบัง ไว้ ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อน เข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง 
ชื่อสัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบัง ไว้ ๕ วันกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 199 

ด้วยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกริสัฏฐิ ปิดบัง ไว้ ๕ วัน แก , ภิกษุ 
อุทายี เธออยู่ปริวาสแล้ว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่างชื่อ 
สัญเจตนึกาสุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๕ วัน แก่ภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภาน 
กะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงอัพภานภิกษุอุทาขี นี้เป็นญัตติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุทาขีนี้ต้องอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อส์ณูเจตนึกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปิดบังไว้ ๑ ปักษ์ ... เธอประพฤติ มานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ สงฆ์อัพภานภิกษุ 
อุทาขี การอัพภาน ภิกษุอุทาขี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก , ท่าน ผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้'ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้'ครั้งที่สาม ... 

ภิกษุอุทาขี อันสงฆ์อัพภานแล้ว ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ 
ด้วยอย่างนี้ฯ 

อาบัติสุกกวิสัฏฐิ จบ 


อัคฆสโมธานปริวาส 

[๔๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง 
ปิดบังไว้ ๑ วัน อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๒ วัน อาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๓ วัน อาบัติตัวหนึ่งปิดบัง 
ไว้ ๔ วัน อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๕ วัน อาบัติ ตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๖ วัน อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๗ 
วัน อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๘ วัน อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๙ วัน อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๑๐ วัน 
เธอจึงแจ้งแก่ภิกษุ ทั้งหลายว่า พ่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่งปิด 
บังไว้ ๑ วัน ... อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๑๐ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุ เหล่านั้นกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้ ปริวาสประมวลกัน 
โดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหล่านั้น แก่ ภิกษุนั้น ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 200 
วิธี , ให้อัคฆสโมธานปริวาส 

[๔๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้ภิกษุทั้นพึงเข้าไป หาสงฆ์ห่มผ้า 
อุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่งประคอง อัญชลี แล้วกล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 
คำ 1 ขออัคฆสโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๑ วัน -.. 

อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๑๐ วัน ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอปริวาส ประมวลกันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้ 

๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหล่านั้น กะ 

สงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๔๒] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่า 
ดังปี:- 

กรรมวาจาให้อัคฆสโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนั้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว คือ 
อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๑ วัน -.. อาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกัน 
โดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ 
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ปริวาสประมวลกันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหล่านั้น 
แก , ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว คือ 
อาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๑ วัน -.. อาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกัน 
โดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบัง ไว้ ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหล่านี้นกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาสประมวล 
กันโดย ค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหล่านั้น แก , ภิกษุมีชื่อนี้ การให้ปริวาส 
ประมวลกันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เพื่อ อาบัติเหล่านั้น แก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก , 

ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น ผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สาม -.. 

ปริวาสประมวลกันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เพื่อ อาบัติเหล่านั้น อันสงฆ์ 
ให้แล้วแก่ภิกษมีชื่อนี้ชอบแก่สงฆ์ เหตนั้น จึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 201 

อัคฆสโมธานปริวาส 

[๔๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง 
ปิดบังไว้ ๑ วัน อาบัติ ๒ ตัวปิดบังไว้ ๒ วัน อาบัติ ๓ ตัว ปิดบังไว้ ๓ วัน อาบัติ ๔ ตัว 
ปิดบังไว้ ๔ วัน อาบัติ ๕ ตัวปิดบังไว้ ๕ วัน อาบัติ ๖ ตัวปิดบังไว้ ๖ วัน อาบัติ ๗ ตัวปิดบังไว้ 
๗ วัน อาบัติ ๘ ตัวปิดบังไว้ ๘ วัน อาบัติ ๙ ตัวปิดบังไว้ ๙ วัน อาบัติ ๑๐ ตัวปิดบังไว้ ๑๐ วัน 
เธอจึงแจ้งแก่ภิกษุ ทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง 
ปิดบังไว้ ๑ วัน -.. อาบัติ ๑๐ ตัวปิดบังไว้ ๑๐ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุ เหล่านั้นกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้ปริวาส 
ประมวลกันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้นานกว่าทุกตัว เพื่ออาบัติเหล่านั้น แก่ภิกษุนั้น ฯ 
วิธี , ให้อัคฆสโมธานปริวาส 

[๔๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้อย่างนี้ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตรา 
สงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นึ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 

คำขอให้อัคฆสโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่งปิดบัง ไว้ ๑ วัน -.. 

อาบัติ ๑๐ ตัวปิดบังไว้ ๑๐ วัน ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น ขอปริวาส ประมวลกันโดยค่าแห่งอาบัติ 
ที่ปิดบังไว้นานกว่าทุกตัว เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๔๕] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้- 

กรรมวาจาให้อัคฆสโมธานปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว คือ 
อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๑ วัน -.. อาบัติ ๑๐ ตัว ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกัน 
โดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบัง ไว้นานกว่าทุกตัว เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ 
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ปริวาสประมวลกันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้ นานกว่าทุกตัว เพื่อ 
อาบัติเหล่านั้น แก , ภิกษมีชื่อนี้ นี้เป็นณัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 202 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์พึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
คือ อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๑ วัน -.. อาบัติ ๑๐ ตัว ปิดบังไว้ ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกัน 
โดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบัง ไว้นานกว่าทุกตัว เพื่ออาบัติเหล่านี้นกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาสประมวล 
กันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้นานกว่าทุกตัว เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก , ภิกษุมีชื่อนี้ การให้ 
ปริวาสประมวลกันโดยค่าแห่งอาบัติที่ปิดบังไว้นาน กว่าทุกตัว เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่ภิกษุมีชื่อ 
นี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน ผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ปริวาสประมวลกันโดยค่าแห่งอาบัติ ที่ปิดบังไว้นานกว่าทุกตัว เพื่ออาบัติเหล่านั้น 
อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก , สงฆ์เหตุ นั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 
ปริวาส ๒ เดือน 

[๔๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปิด บังไว้ ๒ เดือน 
เธอคิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ 
๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ เมื่อ 
เธอกำลัง อยู่ปริวาสคิดละอายใจว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน เรานัน 
คิดว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เรา พึงขอปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ 
๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เรานั้น เมื่อ 
เรานั้นกำลังอยู่ปริวาส คิด ละอายใจว่า ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอได้แจ้งแก , ภิกษุทั้งหลายว่า พ่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ผมนั้นได้คิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัว หนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ผมนั้นจึงขอ 
ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึ่งปิดบัง ไว้ ๒ เดือนแก่ผมนั้น เมื่อผมนั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแลต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน เรานั้นได้คิดว่า เราแลต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 203 

๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ผม 
นั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ อาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่ผมนั้น เมื่อผมนั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่าไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือน กะสงฆ์ ดังนี้ ผมจะพึงปฏิบัติ 
อย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆ์จงให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่ภิกษุนั้น ฯ 
วิธีให้ปริวาส ๒ เดือน 

[๔๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้อย่างนี้ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตรา 
สงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นึ่งกระหย่งประคอง อัญชลี แล้วกล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 
คำขอปริวาส ๒ เดือน 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ข้าพเจ้านั้นได้คิดว่า 
เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะ สงฆ์ ข้าพเจ้านั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๒ เดือน แก , 
ข้าพเจ้านั้น เมื่อข้าพเจ้านั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแลต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน เรานั้นได้คิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัว หนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ดังนี้ ข้าพเจ้า 
นั้นได้ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติตัว หนึ่งปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่ข้าพเจ้านั้น เมื่อข้าพเจ้านั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า 
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ท่านเจ้าข้า 
ข้าพเจ้านั้นขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ 
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๔๘] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 204 

กรรมวาจาให้ปริวาส ๒ เดือน 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน เธอได้คิดว่า เราแลต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึง 
ขอปริวาส๒ เดือนเพื่ออาบัติตัวหนึ่งปิดบังไว้ ๒เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒เดือน 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ เมื่อเธอกำลัง อยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแล 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิด บังไว้ ๒ เดือน เรานั้นได้คิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ดังนี้ข้าพเจ้านั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ 
๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก , ข้าพเจ้า 
นั้น เมื่อ ข้าพเจ้านั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า ไฉนหนอ เราพึงขอ ปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติแม้นอกนั้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอ ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนั้ 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ถ้า ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ปริวาส ๒ เดือน 
เพื่อ อาบัติแม้นอกนี้ ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก'ภิกษุมีชื่อนี้นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนั้รูปนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน เธอได้คิดว่า เราแลต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึง 
ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ ปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ เมื่อ เธอกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแล 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน เรานั้นคิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
๒ ตัวปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส๒ เดือนเพื่อ อาบัติตัวหนึ่งปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ข้าพเจ้านั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือน แก่ข้าพเจ้านั้น 
เมื่อ ข้าพเจ้านั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า ไฉนหนอ เราพึงขอ ปริวาส ๒ เดือน เพื่อ 
อาบัติแม้นอกนั้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ดังนี้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนั้ 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนั้ปิดบังไว้ ๒ เดือน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 205 

แก , ภิกษุมีชื่อนี้ การให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่ภิกษุมีชื่อนี้ 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือน อัน สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุ 
มีชื่อนี้ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรง ความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้นแล้วอยู่ปริวาส ๒ เดือน ฯ 
อยู่ปริวาส ๒ เดือน 

[๔๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือน เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิด บังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน แก , เธอ เมื่อเธอกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน เรานั้นคิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง ไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เรานั้นได้ขอปริวาส ๒ 
เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน แก , เรานั้น เมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส 
๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
แม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
แก่เธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึง เทียบเคียงอาบัตินั้น แล้วอยู่ปริวาส ๒ เดือน ฯ 

[๔๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งรู้ อาบัติตัวหนึ่งไม , รู้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวที่เธอรู้ 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้นปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ เธอ 
กำลังอยู่ปริวาส รู้อาบัติแม้นอกนี้ เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งรู้ อาบัติตัวหนึ่งไม , รู้ จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัว 
ที่รู้ปิดบัง ไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือนเพื่ออาบัตินั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 206 

แก่เรานั้น เรานั้นกำลังอยู่ปริวาส รู้อาบัติแม้นอกนี้ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
แม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ 
๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึง เทียบเคียงอาบัตินั้น แล้วอยู่ปริวาส ๒ เดือน ฯ 

[๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกได้ อาบัติตัวหนึ่งระลึกไม , ได้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ 
อาบัติตัวที่ระลึกได้ ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้น ปิดบังไว้ 
๒ เดือนแก่เธอ เมื่อเธอกำลังอยู่ ปริวาส ระลึกอาบัติแม้นอกนี้ได้ เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้อง 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกได้ อาบัติตัวหนึ่งระลึกไม , ได้ 
เรานั้น ได้ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติที่ระลึกได้ ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส 
๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เรานั้น เรานั้นกำลังอยู่ ปริวาส ระลึกอาบัติแม้นอกนี้ 
ได้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ อาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอ 
จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ อาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติ แม้นอกนี้แก่เธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้น แล้วอยู่ ปริวาส ๒ 
เดือน ฯ 

[๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือน คือ ในอาบัติตัวหนึ่งไม่สงสัย ในอาบัติตัวหนึ่งสงสัย เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
ตัวที่ไม่สงสัย ปิดไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้น ปิดบังไว้ ๒ 
เดือนแก่เธอ เมื่อเธอกำลังอยู่ ปริวาส ไม , สงสัยในอาบัติแม้นอกนี้เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน คือ ในอาบัติตัวหนึ่งไม่สงสัย ในอาบัติตัวหนึ่งสงสัยเรานั้น 
ได้ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวที่ไม่สงสัย ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส 
๒ เดือนเพื่ออาบัตินั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เรานั้น เรานั้น กำลังอยู่ปริวาส ไม , สงสัยในอาบัติแม้ 
นอกนี้ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ 
เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ อาบัติแม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือนเพื่อ 
อาบัติ แม้นอกนี้ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก , เธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้น แล้ว 
อยู่ปริวาส ๒ เดือน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 207 

มานัตตารหภิกษุ 

[๔๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งรู้ปิดบังไว้ อาบัติตัวหนึ่งไมรู้ปิดบัง ไว้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ 
อาบัติเหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติเหล่านั้น ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือนแก , เธอ เมื่อเธอ กำลังอยู่ปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแก , เรียน ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม 
ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา 
มาหา เธอถามอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ภิกษุนี้ต้องอาบัติอะไร ภิกษุ นี้อยู่ปริวาสเพื่ออาบัติอะไร 
ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า คุณ ภิกษุนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน คือ 
อาบัติตัวหนึ่งรู้ปิดบังไว้ อาบัติตัว หนึ่งไม , รู้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นได้ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
เหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติเหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
แก่ภิกษุนั้น คุณ ภิกษุนี้ต้องอาบัติเหล่านั้น ภิกษุนี้อยู่ปริวาส เพื่ออาบัติ เหล่านั้น เธอกล่าวอย่างนี้ว่า 
ท่านทั้งหลาย การให้ปริวาสเพื่ออาบัติที่รู้ปิดบังไว้ ชอบธรรม ความชอบธรรมย่อมปังขึ้น ส่วนการ 
ให้ปริวาสเพื่ออาบัติที่ไม , รู้ปิดบังไว้ ไม่ชอบธรรม ความไม , ชอบธรรม ย่อมปังไม่ขึ้น ภิกษุเป็นผู้ควร 
มานัตเพื่ออาบัตินี้ฯ 

[๔๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกได้ปิดบังไว้ อาบัติตัวหนึ่งระลึก ไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอปริวาส 
๒ เดือน เพื่ออาบัติเหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือน กะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
เหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ เมื่อเธอกำลังอยู่ปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแก่เรียน ชำนาญ 
ในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา มีความละอาย มีความ 
รังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา มาหา เธอถามอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ภิกษุนี้ต้องอาบัติ อะไร ภิกษุนี้อยู่ 
ปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า คุณ ภิกษุนี้ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกได้ปิดบัง ไว้ อาบัติตัวหนึ่งระลึกไม , ได้ปิดบังไว้ เธอ 
ได้ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ เหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติ เหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือน แก่เธอ คุณ ภิกษุนี้ต้องอาบัติเหล่านั้น ภิกษุนี้อยู่ ปริวาส 
เพื่ออาบัติเหล่านั้น เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย การให้ปริวาส เพื่อ อาบัติที่ระลึกได้ ปิดบังไว้ 
ชอบธรรม ความชอบธรรมย่อมปังขึ้น ส่วนการให้ ปริวาส เพื่ออาบัติที่ระลึกไม , ได้ ปิดบังไว้ 
ไม , ชอบธรรม ความไม , ชอบธรรมย่อม ปังไม่ขึ้น ภิกษเป็นเว้ควรมานัต เพื่ออาบัตินี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 208 

[๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งไม่สงสัยปิดบังไว้ อาบัติตัวหนึ่ง สงสัยปิดบังไว้ เธอขอปริวาส 
๒ เดือน เพื่ออาบัติเหล่านี้น ปิดบังไว้ ๒ เดือน กะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
เหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือน แก่เธอ เมื่อเธอกำลังอยู่ปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแก่เรียน ชำนาญ 
ในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีป้ญญา มีความละอาย มีความ 
รังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา มาหา เธอถามอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ภิกษุนี้ต้อง อาบัติอะไร ภิกษุนี้อยู่ 
ปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า คุณ ภิกษุนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน คือ อาบัติ ตัวหนึ่งไม่สงสัยปิดบังไว้ อาบัติตัวหนึ่งสงสัยปิดบังไว้ เธอได้ขอ 
ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติเหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่อ 
อาบัติเหล่านั้น ปิดบังไว้ ๒ เดือน แก่เธอ คุณ ภิกษุนี้ต้องอาบัติ เหล่านั้น ภิกษุนี้อยู่ปริวาส เพื่อ 
อาบัติเหล่านั้น เธอกล่าวอย่างนี้ว่า การให้ปริวาส เพื่ออาบัติที่ไม่สงสัยปิดบังไว้ ชอบธรรม ความ 
ชอบธรรมย่อมพึงขึ้นส่วนการ ให้ปริวาสเพื่ออาบัติที่สงสัยปิดบังไว้ ไม่ชอบธรรม ความไม , ชอบธรรม 
ย่อมพึงไม่ขึ้น ภิกษุเป็นผู้ควรมานัตเพื่ออาบัตินี้ฯ 
สงฆ์ให้ปริวาส ๑ เดือน 

[๔๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส 
๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ 
เมื่อเธอกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง ไว้ ๒ เดือน เรานั้น 
คิดว่า เราแล ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน 
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ ได้ให้ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เรานั้น เมื่อ 
เรา นั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสำหรับเดือน แม้นอกนี้เพื่ออาบัติ 
๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึงแจ้งแก , ภิกษุ ทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมแลต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ผมนั้นคิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส๑ เดือน เพื่ออาบัติ๒ ตัวปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ผมนั้น 
ขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ ปริวาส ๑ เดือน เพื่อ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 209 

อาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่ผมนั้น เมื่อผมนั้นกำลัง อยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแล ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน เรานั้นคิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิด 
บังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ 
ดังนี้ เรานั้นขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส 
๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน แก , เรานั้น เมื่อ เรานั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า 
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสำหรับเดือน แม้นอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ 
ดังนี้ ผมจะพึงปฏิบัติ อย่างไร ภิกษุเหล่านั้น กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน แก , ภิกษุนั้น ฯ 

วิธีให้ปริวาสสำหรับเดือนนอกนี้ 

[๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้อย่างนี้ภิกษุนั้นพึงเข้าไป หาสงฆ์ ห่มผ้า 
อุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เม้าภิกษุผู้แก , กว่า นั่งกระหย่งประคอง อัญชลี แล้วกล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 
กำขอปริวาสสำหรับเดือนนอกนี้ 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ข้าพเจ้านั้นคิดว่า 
เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่อ 
อาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ข้าพเจ้า นั้นขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่ข้าพเจ้า 
นั้น เมื่อข้าพเจ้า นั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือน เรานั้นคิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึง 
ขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน กะสงฆ์ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน 
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เรานั้น เมื่อ เรานั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า ไฉนหนอ เราพึงขอ 
ปริวาสสำหรับเดือน แม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า 
นั้น ขอปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม 

[๔๕๘] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่า 
ตังปี:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 210 

กรรมวาจาให้ปริวาสสำหรับเดือนนอกนี้ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน เธอคิดว่า เราแลต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส๑ เดือน เพื่ออาบัติ๒ ตัวปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึงขอปริวาส ๑ 
เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ 
๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ เมื่อเธอ กำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแลต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส๒ตัว ปิดบังไว้ ๒เดือนเรานั้นคิดว่าเราแลต้องอาบัติสังฆา ทิเสส๒ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
กะสงฆ์ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ 
ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เรานั้น เมื่อเรานั้น กำลังอยู่ 
ปริวาส คิดละอายใจว่า ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสำหรับ เดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอขอ ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือน กะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ปริวาสสำหรับ เดือนแม้ 
นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน แก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน เธอคิดว่า เราแลต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึงขอปริวาส 
๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ 
๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก , เธอ เมื่อเธอ กำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแลต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน เรานั้นคิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
กะสงฆ์ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่อ อาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ 
ได้ให้ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก , เรานั้น เมื่อเรานั้นกำลังอยู่ 
ปริวาส คิดละอายใจว่า ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสำหรับเดือน แม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึงขอ ปริวาสสำหรับเดือน แม้นอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้๒เดือน กะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้ เพื่ออาบัติ๒ตัว ปิดบังไว้ ๒ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 211 

เดือน แก่ภิกษุมีชื่อนี้ การให้ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ 
เดือนแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นี้นพึงเป็นผู้'นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน 
ผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน อันสงฆ์ให้แล้ว 
แก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก , สงฆ์เหตุนี้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวก่อน แล้วอยู่ปริวาส ๒ เดือน ฯ 
อยู่ปริวาส ๒ เดือน 

[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัวปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอขอปริวาส ๑ เดือน 
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน กะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือนแก , เธอ เมื่อเธอกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือน เรานั้นคิดว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ 
เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ 
ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เรา นั้น เมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาส คิดละอายใจว่า ไฉนหนอ เราพึง 
ขอปริวาส สำหรับเดือนแม้นอกนี้ เพื่ออาบัติ๒ตัวปิดบังไว้ ๒เดือนกะสงฆ์ เธอขอปริวาส 
สำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ ให้ปริวาสสำหรับเดือน 
แม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียง 
อาบัติตัวก่อนแล้วอยู่ปริวาส ๒ เดือน ฯ 

[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งรู้ เดือนหนึ่งไม , รู้ เธอขอปริวาส สำหรับเดือนที่รู้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส เดือนที่รู้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 212 

เมื่อเธอกำลังอยู่ปริวาสรู้เดือนแม้นอกนี้เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งรู้ เดือนหนึ่งไม , รู้ เรานั้นขอปริวาสสำหรับเดือน ที่รู้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว 
ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสเดือน ที่รู้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะเรา 
นี้น เรานี้นกำลังอยู่ปริวาส รู้เดือนแม้นอกนี้ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้ 
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอจึงขอปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้ เพื่ออาบัติ 
๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือนแก่เธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้นพึง เทียบเคียงอาบัติตัวก่อน แล้วอยู่ปริวาส ๒ 
เดือน ฯ 

[๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งระลึกได้ เดือนหนึ่งระลึกไม , ได้ เธอขอปริวาสสำหรับเดือนที่ระลึกได้ 
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาสสำหรับเดือนที่ระลึกได้ เพื่ออาบัติ 
๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาสระลึกเดือนแม้นอกนี้ได้ เธอคิดอย่างนี้ว่า 
เราแลต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งระลึกได้ เดือนหนึ่งระลึกไม , ได้ 
เรานั้นขอปริวาสสำหรับเดือนที่ระลึกได้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ 
ปริวาสสำหรับเดือนที่ระลึกได้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เรานั้น เรานั้นกำลังอยู่ 
ปริวาสระลึกเดือนแม้นอกนี้ได้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ 
ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ เธอขอปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
แก , เธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวก่อน แล้วอยู่ ปริวาส ๒ เดือน ฯ 

[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งไม , สงสัย เดือนหนึ่งสงสัย เธอขอปริวาสเดือนที่ไม่สงสัย เพื่ออาบัติ 
๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ ปริวาสเดือนที่ไม , สงสัย เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือนแก่เธอ เธอกำลัง อยู่ปริวาสไม่สงสัยเดือนแม้นอกนี้เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัวปิดบังไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งไม่สงสัยเดือนหนึ่งสงสัย เรานั้นขอปริวาส 
เดือนที่ไม่สงสัย เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาสเดือนที่ไม่สงสัย 
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เรานี้น เรานี้นกำลังอยู่ปริวาสไม่สงสัยเดือนแม้นอกนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 213 

ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสำหรับ เดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ 
เธอจึงขอปริวาส สำหรับเดือนแม้นอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ 
ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก , เธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวก่อนแล้วอยู่ปริวาส ๒ เดือน ฯ 
มานัตดารหภิกษุ 

[๔๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งรู้ปิดบังไว้ เดือนหนึ่งไม , รู้ปิดบังไว้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
แก่เธอ เมื่อเธอกำลังอยู่ ปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแก่เรียน ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย 
ทรง มาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา มาหา 
เธอถามอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ภิกษุนี้ต้องอาบัติอะไร ภิกษุนี้ อยู่ปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภิกษุ 
เหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า คุณ ภิกษุนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่ง 
รู้ปิดบังไว้ เดือนหนึ่งไม่รู้ปิดบังไว้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
กะสงฆ์ สงฆ์ได้ ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ คุณ ภิกษุนี้ 
ต้องอาบัติเหล่านัน ภิกษุนือยู่ปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านัน เธอกล่าวอย่างนึว่า ท่านทั้งหลาย การให้ 
ปริวาสเพื่อเดือนที่รู้ปิดบังไว้ ชอบธรรม ความชอบธรรม ย่อมพึงขึ้น ส่วนการให้ปริวาสเพื่อเดือนที่ 
ไม่รู้ปิดบังไว้ ไม , ชอบธรรม ความไม่ ชอบธรรมย่อมพึงไม่ขึ้น ภิกษุเป็นผู้ควรมานัตเพื่อเดือนนั้น ฯ 

[๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งระลึกได้ปิดบังไว้ เดือนหนึ่งระลึกไม , ได้ ปิดบังไว้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ 
๒ เดือนแก่เธอ เมื่อเธอ กำลังอยู่ปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแก่เรียน ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม 
ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา 
มาหา เธอถามอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติอะไร ภิกษุ รูปนี้อยู่ปริวาสเพื่ออาบัติ 
อะไร ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า คุณ ภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน 
คือ เดือนหนึ่งระลึกได้ปิดบังไว้ เดือนหนึ่ง ระลึกไม , ได้ปิดบังไว้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
๒ตัวปิดบังไว้ ๒ เดือน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส๒เดือนเพื่ออาบัติ๒ตัวปิดบังไว้ ๒เดือน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 214 

แก่เธอ คุณ ภิกษุนี้ต้องอาบัติเหล่านั้น ภิกษุนี้อยู่ปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้น ภิกษุรูปที่มานั้นกล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย การให้ปริวาสเพื่อเดือนที่ระลึกได้ปิดบังไว้ ชอบธรรมความชอบธรรมย่อม 
พึงขึ้น ส่วนการให้ปริวาสเพื่อเดือนที่ระลึกไม , ได้ปิดบังไว้ ไม่ ชอบธรรม ความไม่ชอบธรรมย่อมพึง 
ไม่ขึ้น ภิกษุเป็นผู้ควรมานัตเพื่อเดือนนั้น ฯ 

[๔๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งไม , สงสัยปิดบังไว้ เดือนหนึ่งสงสัย ปิดบังไว้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน 
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนกะสงฆ์ สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือนแก , เธอ เมื่อเธอ กำลังอยู่ปริวาส มีภิกษุรูปอื่น ที่คงแก่เรียน ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม 
ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา 
มาหา เธอถามอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ภิกษุนี้ต้องอาบัติอะไร ภิกษุนี้ อยู่ปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภิกษุ 
เหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า คุณ ภิกษุนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่ง 
ไม่สงสัยปิดบังไว้ เดือน หนึ่งสงสัยปิดบังไว้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบัง 
ไว้ ๒ เดือน กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิดบังไว้ ๒ เดือนแก่เธอ 
คุณ ภิกษุนี้ต้องอาบัติเหล่านั้น ภิกษุนี้อยู่ปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้น ภิกษุรูปที่มานั้น กล่าวอย่างนี้ว่า 
ท่านทั้งหลาย การให้ปริวาสเพื่อเดือนที่ไม , สงสัยปิดบังไว้ ชอบ ธรรม ความชอบธรรมย่อมพึงขึ้น 
ส่วนการให้ปริวาสเพื่อเดือนที่สงสัยปิดบังไว้ ไม , ชอบธรรม ความไม่ชอบธรรมย่อมพึงไม่ขึ้น ภิกษุ 
เป็นผู้ควรมานัตเพื่อเดือนนั้น ฯ 

สงฆ์ให้สุทธันตปริวาส 

[๔๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว เธอไม , เทสุดอาบัติ 
ไม , รู้ที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติไม , ได้ ระลึกที่สุดราตรีไม , ได้ สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่ 
สุดราตรี จึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ผมต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ผมไม , รู้ที่ 
สุดอาบัติ ไม , รู้ที่สุดราตรี ระลึกที่สุด อาบัติไม , ได้ ระลึกในที่สุดราตรีไม , ได้ สงสัยในที่สุด 
อาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ 
ภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้สุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น 


แก , ภิกษุนัน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 215 

วิธีให้สุทธันตปริวาส 

[๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้ลุ;ทธันตปริวาสอย่างนี้ภิกษุ นั้นพึงเข้าไปหา 
สงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอ 
ว่าดังนี้:- 

คำขอสุทธันตปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ข้าพเจ้าไม , รู้ที่สุดอาบัติ ไม , รู้ที่สุดราตรี 
ระลึกที่สุดอาบัติไม , ได้ ระลึกที่สุดราตรีไม , ได้ สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี ท่านเจ้าข้า 
ข้าพเจ้านั้นขอสุทชันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น กะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๔๖๘] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่า 
ดังปี:- 

กรรมวาจาให้สุทชันตปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
เธอไม , รู้ที่สุดอาบัติ ไม , รู้ที่สุดราตรี ระลึกที่สุด อาบัติไม , ได้ ระลึกที่สุดราตรีไม , ได้ สงสัยใน 
ที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุด ราตรี เธอขอสุทชันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ ล้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ลึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สุทชันตปริวาส เพื่ออาบัติ เหล่านั้น แก , ภิกษุมีชื่อนี้ 
นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว เธอ 
ไม , รู้ที่สุดอาบัติ ไม , รู้ที่สุดราตรี ระลึกที่สุด อาบัติไม , ได้ ระลึกที่สุดราตรีไม , ได้ สงสัยใน 
ที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุด ราตรี เธอขอสุทชันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ให้ 
สุทชันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น แก่ภิกษุมีชื่อนี้ การให้สุทชันตปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้น 
แก , ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม -.. 

สุทชันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุ มีชื่อนี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุ 
นั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 216 

สงฆ์ให้สุทธันตปริวาส 

[๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้สุทธันตปริวาสอย่างนี้พึง ให้ปริวาสอย่างนี้ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงให้สุทธันตปริวาสอย่างไรเล่า ภิกษุ ไม , รู้ที่สุดอาบัติ ไม , รู้ที่สุดราตรี ระลึก 
ที่สุดอาบัติไม , ได้ ระลึกที่สุดราตรีไม , ได้ สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี พึงให้สุทชันต 
ปริวาส 

ภิกษุรู้ที่สุดอาบัติไม , รู้ที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติได้ ระลึกที่สุดราตรี ไม , ได้ ไม่สงสัย 
ในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี พึงให้สุทชันตปริวาส 

ที่สุดอาบัติบางอย่างภิกษุรู้บางอย่างไม , รู้ที่สุดราตรีไม , รู้ที่สุดอาบัติ บางอย่างระลึกได้ 
บางอย่างระลึกไม , ได้ ที่สุดราตรีระลึกไม , ได้ ในที่สุดอาบัติ บางอย่างสงสัย บางอย่างไม , สงสัย 
ในที่สุดราตรีสงสัย พึงให้สุทชันตปริวาส 

ที่สุดอาบัติภิกษุไม , รู้ ที่สุดราตรีบางอย่างรู้ บางอย่างไม , รู้ ที่สุดอาบัติ ระลึกไม , ได้ ที่สุด 
ราตรีบางอย่างระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ในที่สุดอาบัติสงสัย ในที่สุดราตรีบางอย่างสงสัย 
บางอย่างไม่สงสัย พึงให้สุทชันตปริวาส 

ที่สุดอาบัติภิกษุรู้ ที่สุดราตรีบางอย่างรู้ บางอย่างไม , รู้ ที่สุดอาบัติระลึกได้ ที่สุดราตรี 
บางอย่างระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ในที่สุดอาบัติไม่สงสัย ในที่สุด ราตรีบางอย่างสงสัย 
บางอย่างไม่สงสัย พึงให้สุทชันตปริวาส 

ที่สุดอาบัติบางอย่างภิกษุรู้ บางอย่างไม , รู้ ที่สุดราตรีบางอย่างรู้ บางอย่าง ไม , รู้ ที่สุดอาบัติ 
บางอย่างระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ที่สุดราตรีบางอย่างระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ในที่สุด 
อาบัติบางอย่างสงสัย บางอย่างไม่สงสัย ในที่สุด ราตรีบางอย่างสงสัย บางอย่างไม่สงสัย พึงให้ 
สุทชันตปริวาส 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงให้สุทชันตปริวาสอย่างนี้แล ฯ 
สงฆ์ให้ปริวาส 

[๔๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงให้ปริวาสอย่างไรเล่า ภิกษุรู้ที่สุด อาบัติ รู้ที่สุดราตรี 
ระลึกที่สุดอาบัติได้ ระลึกที่สุดราตรีได้ ไม่สงสัยในที่สุด อาบัติ ไม่สงสัยในที่สุดราตรี พึงให้ 
ปริวาส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 217 

ภิกษุไม , รู้ที่สุดอาบัติ รู้ที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติไม , ได้ ระลึกที่สุดราตรีได้ สงสัยใน 
ที่สุดอาบัติ ไม , สงสัยในที่สุดราตรี พึงให้ปริวาส 

ที่สุดอาบัติบางอย่างภิกษุรู้ บางอย่างไม , รู้ ที่สุดราตรีรู้ ที่สุดอาบัติบางอย่างระลึกได้ บาง 
อย่างระลึกไม , ได้ ที่สุดราตรีระลึกได้ ในที่สุดอาบัติบางอย่างสงสัย บางอย่างไม่สงสัย ในที่สุด 
ราตรีไม่สงสัย พึงให้ปริวาส 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงให้ปริวาสอย่างนี้แล ฯ 
ปริวาส จบ 


เรื่องภิกษุอยู่ปริวาสสึก 

[๔๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสึกกำลังอยู่ปริวาส เธอกลับมา ขออุปสมบทต่อ 
ภิกษุทั้งหลายอีก ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสดังต่อไปนี้:- 

[๔๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้สึกกำลังอยู่ปริวาส ปริวาสของผู้สึก 
ใช้ไม , ได้ หากเธออุปสมบทใหม่ ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว 
ที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงอยู่ปริวาสที่เหลือ ต่อไป 
สึกบวชเป็นสามเณร 

[๔๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำลังอยู่ปริวาส สึก บวชเป็นสามเณร 
ปริวาสของสามเณรใช้ไม , ได้ หากเธออุปสมบทใหม่ ให้ปริวาส เติมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว 
เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงอยู่ปริวาสที่เหลือต่อไป ฯ 
วิกลจริต 

[๔๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำลังอยู่ปริวาส เกิดวิกลจริต ปริวาส 
ของผู้วิกลจริตใช้ไม , ได้ หากเธอหายวิกลจริต ให้ปริวาสเติม นั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว 
เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงอยู่ปริวาสที่เหลือต่อไป ฯ 
มีจิตพึงซ่าน 

[๔๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส มีจิต พึงซ่าน ปริวาส 
ของเธอผู้มีจิตพึงซ่านใช้ไม , ได้ หากเธอมีจิตไม่พึงซ่านอีก ให้ปริวาส เติมนั้นแหละแก , เธอ ปริวาส 
ที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ที่อย่แล้วเป็นอันอย่ดีแล้ว พึงอย่ปริวาสที่เหลือต่อไป ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 218 

กระสับกระส่ายเพราะเวทนา 

[๔๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส เกิดกระสับกระส่าย 
เพราะเวทนา ปริวาสของเธอผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนาใช้ไม , ได้ หากเธอไม่กระสับกระส่ายเพราะ 
เวทนาอีก ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาส ที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ 
ดีแล้ว พึงอยู่ปริวาสที่เหลือต่อไป ฯ 

สงฆ์ยกวัตรฐานไม่เห็นอาบัติ 

11 01 11ไ 00 , 

[๔๗๗] ดูกรภิกษุทังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี กำลังอยู่ปริวาส ถูกสงฆ์ยกวัตรฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ปริวาสของเธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอถูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ปริวาสเดิมนั้น 
แหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงอยู่ปริวาสที่เหลือ 
ต่อไป ฯ 

สงฆ์ยกวัตรฐานไม่ทำอาบัติคืน 

[๔๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ถูกสงฆ์ยกวัตรฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ปริวาสของเธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอถูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ปริวาสเดิมนั้น 
แหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้วที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงอยู่ปริวาสที่เหลือ 
ต่อไป ฯ 

สงฆ์ยกวัตรฐานไม่สละทิฐิเลวทราม 

[๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำลังอยู่ปริวาส ถูกสงฆ์ยกวัตรฐาน 
ไม่สละทิฐิเลวทราม ปริวาสของเธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอถูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ปริวาส 
เดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้วที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงอยู่ปริวาส 
ที่เหลือต่อไป ฯ 

ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมสึก 

[๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมสึกเสีย การ 
ชักเข้าหาอาบัติเดิมของเธอผู้สึกแล้วใช้ไม , ได้หากเธออุปสมบทใหม่ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่เธอ 
ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว ภิกษุนั้นสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม ฯ 
สึกบวชเป็นสามเณรและวิกลจริตเป็นต้น 

[๔๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมสึกบวชเป็น 
สามเณร การชักเข้าหาอาบัติเดิมของสามเณรใช้ไม , ได้ หากเธออุปสมบทใหม่ ให้ปริวาสเดิมนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 219 

แหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้วที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว ภิกษุนั้นสงฆ์พึงชัก 
เข้าหาอาบัติเดิม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม เกิดวิกลจริต การชักเข้า 
หาอาบัติเดิมของเธอผู้วิกลจริตใช้ไม่ได้ หากเธอหายวิกลจริต ให้ปริวาสเติมนั้นแหละแก่เธอ 
ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้ว ภิกษุนั้นสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม มีจิต พึงซ่าน การชัก 
เข้าหาอาบัติเติมของเธอผู้มีจิตพึงซ่านใช้ไม , ได้ หากเธอมีจิตไม่พึงซ่าน อีก ให้ปริวาสเติมนั้นแหละ 
แก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว ภิกษุนั้นสงฆ์พึงชักเข้าหา 
อาบัติเติม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม เกิดกระสับกระส่าย 
เพราะเวทนา การชักเข้าอาบัติเดิมของเธอผู้กระสับกระส่ายเพราะ เวทนาใช้ไม , ได้ หากเธอไม่ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนาอีก ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว 
ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว ภิกษุนั้น สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ถูกสงฆ์ยกวัตรฐานไม่ 
เห็นอาบัติ การชักเข้าหาอาบัติเดิมของเธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอถูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ปริวาส 
เติมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว ภิกษุนั้น 
สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ถูกสงฆ์ยกวัตรฐานไม่ทำ 
คืนอาบัติ การชักเข้าหาอาบัติเติมของเธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้หากเธอถูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ปริวาส 
เติมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว ภิกษุนั้น 
สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ถูกสงฆ์ยกวัตรฐานไม่ 
สละทิฐิเลวทราม การชักเข้าหาอาบัติเติมของเธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้หากเธอถูกเรียกเข้าหมู , อีก 
ให้ปริวาสเติมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว 
ภิกษุนั้นสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 220 
ควรมานัตสึก 

[๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัตสึกเสียการให้มานัตแก่เธอ 
ผู้สึกแล้วใช้ไม่ได้ หากเธออุปสมบทใหม่ ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก , เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอัน 
ให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงให้มานัตแก , ภิกษุนั้น ฯ 
ควรมานัตสึกบวชเป็นสามเณรเป็นต้น 

[๔๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัตสึกบวชเป็นสามเณร การให้ 
มานัตแก่สามเณรใช้ไม , ได้ หากเธออุปสมบทใหม่ ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว 
เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้วพึงให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต เกิดวิกลจริต การให้มานัตแก่เธอ 
ผู้วิกลจริตใช้ไม , ได้ หากเธอหายวิกลจริต ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละ แก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็น 
อันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงให้ มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต มีจิตฟ้งซ่าน การให้มานัตแก่เธอผู้ 
มีจิตฟ้งซ่านใช้ไม , ได้ หากเธอมีจิตไม , ฟ้งซ่านอีก ให้ปริวาสเดิม นั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว 
เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต กระสับกระส่าย เพราะเวทนา การ 
ให้มานัตแก่เธอผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนาใช้ไม , ได้ หากเธอ ไม่กระสับกระส่ายเพราะเวทนาอีก 
ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว 
พึงให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ถูกสงฆ์ยกวัตรฐาน ไม , เห็นอาบัติ 
การให้มานัตแก่เธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอถูกเรียกเช้าหมู , อีก ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก , เธอ 
ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ถูกสงฆ์ยกวัตรฐาน ไม่ทำคืนอาบัติ 
การให้มานัตแก , เธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอถูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก , เธอ 
ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 221 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ถูกสงฆ์ยกวัตรฐาน ไม่สละทิฐิ 
เลวทราม การให้มานัตแก่เธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอถูกเรียก เช้าหมู , อีก ให้ปริวาสเดิมนั้น 
แหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว พึงให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
กำลังประพฤติมานัตสึก 

[๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนั้สึกกำลังประพฤติมานัต การประพฤติ 
มานัตของเธอผู้สึกแล้ว ใช้ไม , ได้ หากเธออุปสมบทใหม่ ให้ปริวาส เดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาส 
ที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่ 
ประพฤติแล้ว เป็นอันประพฤติดีแล้ว พึงประพฤติมานัตที่เหลือต่อไป ฯ 
สึกบวชเป็นสามเณรและวิกลจริตเป็นต้น 

[๔๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต สึกบวชเป็น 
สามเณร การประพฤติมานัตของสามเณร ใช้ไม , ได้ หากเธออุปสมบท ใหม่ ให้ปริวาสเดิมนั้น 
แหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ให้แล้ว 
เป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติแล้ว เป็นอัน ประพฤติดีแล้ว พึงประพฤติมานัตที่เหลือต่อไป 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต เกิดวิกลจริต การประพฤติ 
มานัตของเธอผู้เกิดวิกลจริต ใช้ไม , ได้ หากเธอหายวิกลจริต ให้ปริวาส เดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาส 
ที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดี แล้ว มานัตที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว 
ที่ประพฤติแล้ว เป็นอันประพฤติดีแล้ว พึงประพฤติมานัตที่เหลือต่อไป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต มีจิตพึงซ่าน การประพฤติ 
มานัตของเธอผู้มีจิตพึงซ่าน ใช้ไม , ได้ หากเธอมีจิตไม่พึงซ่านอีก ให้ ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่เธอ 
ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็น อันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว 
ที่ประพฤติแล้ว เป็นอันประพฤติ ดีแล้ว พึงประพฤติมานัตที่เหลือต่อไป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนั้ กำลังประพฤติมานัต กระสับกระส่ายเพราะ 
เวทนา การประพฤติมานัตของเธอผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ใช้ไม , ได้ หากเธอไม่กระสับ 
กระส่ายเพราะเวทนาอีก ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่ 
แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติแล้ว เป็นอันประพฤติดีแล้ว 
พึงประพฤติมานัตที่เหลือ ต่อไป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 222 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ์ ยกวัตรฐานไม , เห็น 
อาบัติ การประพฤติมานัตของเธอผู้ถูกยกวัตร ใช้ไม , ได้ หากเธอ ถูกเรียกเช้าหมู , อีก ให้ปริวาส 
เดิมนั้นแหละแก , เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ 
ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติ แล้ว เป็นอันประพฤติดีแล้ว พึงประพฤติมานัตที่เหลือต่อไป 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ์ ยกวัตรฐานไม , ทำ 
คืนอาบัติ การประพฤติมานัตของเธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอ ถูกเรียกเข้าหมู่อีก ให้ปริวาสเติม 
นั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดี แล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ให้แล้ว 
เป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติ แล้ว เป็นอันประพฤติดีแล้ว พึงประพฤติมานัตที่เหลือต่อไป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ์ ยกวัตรฐานไม , สละ 
ทิฐิเลวทราม การประพฤติมานัตของเธอผู้ถูกยกวัตร ใช้ไม , ได้ หากเธอถูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ 
ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอัน ให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว 
มานัตที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติ แล้ว เป็นอันประพฤติดีแล้ว พึงประพฤติมานัตที่ 
เหลือต่อไป ฯ 

ควรอัพภานสึก 

[๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภานสึกเสีย การอัพภานเธอผู้ 
สึกแล้ว ใช้ไม , ได้ หากเธออุปสมบทใหม่ ให้ปริวาสเติมนั้นแหละ แก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็น 
อันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติแล้ว 
เป็นอันประพฤติดีแล้ว สงฆ์พึงอัพภาน ภิกษุนั้น ฯ 

ควรอัพภานสึกบวชเป็นสามเณรเป็นต้น 

[๔๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน สึกบวช เป็นสามเณร 
การอัพภานสามเณรใช้ไม , ได้ หากเธออุปสมบทใหม่ ให้ปริวาส เดิมนั้นแหละแก , เธอ ปริวาสที่ให้ 
แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติ 
แล้ว เป็นอันประพฤติดีแล้ว สงฆ์พึง อัพภานภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน เกิดวิกลจริต การอัพภานเธอผู้ 
วิกลจริตใช้ไม , ได้ หากเธอหายวิกลจริต ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละ แก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็น 
อันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติแล้ว 
เป็นอันประพฤติดีแล้ว สงฆ์พึง อัพภานภิกษุนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 223 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน มีชิตฟ้งซ่าน การอัพภานเธอผู้มี 
ชิตฟ้งซ่านใช้ไม , ได้ หากเธอมีชิตไม่ฟ้งซ่านอีก ให้ปริวาสเดิมนั้น แหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว 
เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้วเป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัต ที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติแล้ว 
เป็นอันประพฤติดีแล้ว สงฆ์พึงอัพภาน ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน กระสับกระส่าย เพราะเวทนา การ 
อัพภานเธอผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนาใช้ไม , ได้ หากเธอ ไม , กระสับกระส่ายเพราะเวทนาอีก ให้ 
ปริวาสเติมนั้นแหละแก่เธอ ปริวาสที่ให้แล้ว เป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้ว เป็นอันอยู่ดีแล้ว มานัต 
ที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ที่ประพฤติแล้ว เป็นอันประพฤติดีแล้ว สงฆ์พึงอัพภานภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน ลูกสงฆ์ยกวัตรฐาน ไม , เห็นอาบัติ 
การอัพภานเธอผู้ลูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอถูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ ปริวาสเติมนั้นแหละแก , เธอ 
ปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้วเป็นอัน อยู่ดีแล้ว มานัตที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว 
ที่ประพฤติแล้วเป็นอันประพฤติดีแล้ว สงฆ์พึงอัพภานภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน ลูกสงฆ์ยกวัตรฐาน ไม่ทำคืนอาบัติ 
การอัพภานเธอผู้ลูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอลูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ปริวาสเติมนั้นแหละแก่เธอ 
ปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้วเป็นอัน อยู่ดีแล้ว มานัตที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว 
ที่ประพฤติแล้วเป็นอันประพฤติดีแล้ว สงฆ์พึงอัพภานภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน ถูกสงฆ์ยกวัตรฐาน ไม่สละทิฐิเลว 
ทราม การอัพภานเธอผู้ถูกยกวัตรใช้ไม , ได้ หากเธอลูกเรียกเข้าหมู , อีก ให้ปริวาสเติมนั้นแหละแก , 
เธอ ปริวาสที่ให้แล้วเป็นอันให้ดีแล้ว ที่อยู่แล้วเป็น อันอยู่ดีแล้ว มานัตที่ให้แล้วเป็นอันให้ 
ดีแล้ว ที่ประพฤติดีแล้วเป็นอันประพฤติ ดีแล้ว สงฆ์พึงอัพภานภิกษุนั้น ฯ 
ตัวอย่าง ๔๐ เรื่อง จบ 


กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติ 

[๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณไม , ได้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์ พึงชักเข้าหาอาบัติเติม ฯ 
[๔๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 224 

หลายตัวในระหว่าง มีประมาณปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้า หาอาบัติเดิม และให้ปริวาสประ 
มวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหา 
อาบัติเติม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วย กัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 
[๔๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์ พึงชักเข้าหาอาบัติเติม ฯ 
[๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่มีประมาณปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์ พึงชักเข้าหาอาบัติเติม และให้ปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติ ตามที่ปิดบังไว้แก , เธอ ฯ 

[๔๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่มีประมาณปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหา 
อาบัติเติม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก , เธอ ฯ 
[๔๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ไม , ได้ ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้า 
หาอาบัติเติม ฯ 

[๔๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติ 
เติม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 
[๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบัง ไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้น 
อันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม และให้ปริวาส ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบัง 
ไว้แก่เธอ ฯ 

ควรมานัต 

[๔๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัตต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหว่าง มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์ พึงชักเข้าหาอาบัติเติม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 225 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม และให้ปริวาสประมวล 
อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน 
ระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์ พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม และ 
ให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติ ตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน 
ระหว่าง ไม่มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน 
ระหว่าง ไม่มีประมาณ ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม และให้ปริวาสประมวล 
อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน 
ระหว่าง ไม่มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอัน สงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม 
และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน 
ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้น อันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน 
ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้ ภิกษุอันสงฆ์ พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม และ 
ให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติ ตามที่ปิดบังไว้แก , เธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน 
ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบัง ไร้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึง 
ชักเข้าหาอาบัติเดิม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัว ก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้ 


แก , เธอ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 226 
กำลังประพฤติมานัต 

[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติลังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้น อันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเติม 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชัก เข้าหาอาบัติเดิม และให้ปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปิดบังไว้แก่เธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติ 
เดิม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้า ด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่มีประมาณ ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม และให้ปริ 
วาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติเดิมตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต ต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่มีประมาณปิดบังไว้ ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชัก เข้าหา 
อาบัติเดิม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก , เธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัต ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหว่าง ไม , มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติ 
เดิม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้างปิดบังไว้ ไม่ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้น 
อันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกันเพื่ออาบัติตามที่ปิดบัง 
ไว้แก่เธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 227 
ควรอัพภาน 

[๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภานต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหว่าง มีประมาณ ไม , ไต้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึง ชักเข้าหาอาบัติเดิม ฯ 
[๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภานต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้า หาอาบัติเดิม และให้ปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภานต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหา 
อาบัติเดิม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้า ด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก , เธอ ฯ 
[๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภานต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์ พึงชักเข้าหาอาบัติเติม ฯ 
[๕๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภานต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่มีประมาณ ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชัก เข้าหาอาบัติเดิม และให้ปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปิดบังไว้แก , เธอ ฯ 

[๕๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภานต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม่ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้า 
หาอาบัติเดิม และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้า ด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 
[๕๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภานต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ไม่ได้ปิดบังไว้ ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงชักเข้า 
หาอาบัติเดิม ฯ 

[๕๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภานต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้ ภิกษุ นั้นอันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม 
และให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานต้องอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง ภิกษุนั้น 
อันสงฆ์พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม และให้ปริวาสประมวล อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ 
ปิดบังไว้แก , เธอ ฯ 

ตัวอย่าง ๓๖ เรื่อง จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 228 

มานัตหนึ่งร้อย 
สึกอุปสมบทใหม่ 

[๕๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก เธออุปสมบทใหม่ ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้มานัตแก่ภิกษุนั้น ฯ 
[๕๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก เธออุปสมบทใหม่ ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ 
ปิดบังไว้ครั้งหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ปิดบังไว้แล้วสึก เธออุปสมบทใหม่ ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ 
ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ปิดบังไว้แล้วสึก เธออุปสมบทใหม่ ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบัง 
ไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดไม่ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น 
ในภายหลัง พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น ฯ 
[๕๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน 
ภายหลัง พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น ฯ 
[๕๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบัง 
อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใด ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง 
พึงให้ปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 229 

[๕๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบัง 
อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใด ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง 
พึงให้ปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น ฯ 
[๕๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
คือ อาบัติบางอย่างเธอรู้อาบัติบางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้เธอสึกแล้ว 
อุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้วได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วไม่ปิดบังในภาย 
หลัง อาบัติเหล่าใดเธอไม , รู้ไม , ได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วไม่ปิดบังในภายหลัง พึง 
ให้ปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
คือ อาบัติบางอย่างเธอรู้ อาบัติบางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ เธอสึกแล้ว 
อุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้วได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วไม่ปิดบังในภายหลัง 
อาบัติเหล่าใดไม , รู้ไม , ได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกอง 
อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ 
อาบัติบางอย่างเธอรู้อาบัติบางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ไม่ ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้เธอสึกแล้วอุป 
สมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดบังไว้ เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภายหลัง 
อาบัติเหล่าใดไม , รู้ไม , ได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วไม , ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาส 
ในกองอาบัติ ตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ 
อาบัติบางอย่างเธอรู้ อาบัติบางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ เธอสึกแล้วอุป 
สมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดบังไว้ เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภายหลัง 
อาบัติเหล่าใดไม , รู้ไม , ได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภายหลัง พึงให้ปริวาส 
ในกองอาบัติ ตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
คือ อาบัติบางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบัง อาบัติที่ระลึกได้ ไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 230 

ระลึกไม , ได้ เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้นได้ไม , ปิดบังไว้ใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้น ได้แล้วไม , ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัต 
แก่ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
คือ อาบัติบางอย่างระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติ ที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึก 
ไม , ได้ เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใด ระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้นได้แล้วไม่ปิดบังในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้นได้ปิดบังใน ภายหลังพึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลังแล้วให้ 
มานัต แก่ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
คือ อาบัติบางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติ ที่ระลึกได้ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึก 
ไม , ได้ เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใด ระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้นได้ปิดบังไว้ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้น 
ได้ไม่ปิดบัง ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัต 
แก่ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ 
อาบัติบางอย่างเธอระลึกได้บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ 
เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติ เหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ 
ปิดบังไว้ใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้น ได้ปิดบัง 
ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ไม่สงสัยในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติ ที่ไม่สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย 
เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดไม่ สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัยไม , ปิดบังอาบัติเหล่านั้น 
ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 231 

[๕๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ไม่สงสัยในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย 
เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใด ไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน 
ภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุ นั้น ฯ 
[๕๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
ไม่สงสัยในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบัง อาบัติที่ไม , สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย 
เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติ เหล่าใดไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้น 
ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม , ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง 
พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัต แก่ภิกษุนั้น ฯ 
[๕๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
ไม่สงสัยในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบัง อาบัติที่ไม่สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย 
เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ ไม , สงสัย ในอาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน 
ภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุ นั้น ฯ 
สึกบวชเป็นสามเณร 

[๕๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึกบวชเป็นสามเณร เธออุปสมบทใหม่ ไม่ ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้มานัต 
แก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไม , ได้ 
ปิดบังไว้แล้วสึกบวชเป็นสามเณร เธออุปสมบทใหม่ ปิดบังอาบัติ เหล่านั้น พึงให้ปริวาสในกอง 
อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบัง 
ไว้แล้วสึกบวชเป็นสามเณร เธออุปสมบทใหม่ ไม่ปิดบังอาบัติ เหล่านั้น พึงให้ปริวาสในกองอาบัติ 
ตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 232 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้ 
แล้วสึกบวชเป็นสามเณร เธออุปสมบทใหม่ ปิดบังอาบัติ เหล่านั้น พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตาม 
ที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัต แก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบท ใหม่ อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดไม่ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น 
ในภายหลัง พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบท ใหม่ อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดไม่ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน 
ภายหลัง พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบท ใหม่ อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน 
ภายหลัง พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติ ตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบท ใหม่ อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบัง 
อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง 
พึงให้ปริวาสใน กองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติ 
บางอย่างเธอรู้อาบัติบางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ไม่ปิดบัง อาบัติที่ไม , รู้เธอสึกบวชเป็นสามเณร 
แล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้ว ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วไม่ปิดบังใน 
ภายหลัง อาบัติเหล่าใดเธอ ไม , รู้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วไม , ปิดบังในภายหลัง 
พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอย่างเธอร้ อาบัติบางอย่างไม่ร้ ปิดบังอาบัติที่ร้ไม่ปิดบัง อาบัติที่ไม่ร้เธอสึกบวชเป็นสามเณร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 233 

แล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้ว ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วไม่ปิดบังใน 
ภายหลัง อาบัติเหล่าใดเธอไม , รู้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังในภายหลัง 
พึงให้ปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนึ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คืออาบัติ 
บางอย่างเธอรู้อาบัติบางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ไม , ปิดบัง อาบัติที่ไม , รู้เธอสึกบวชเป็นสามเณร 
แล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้ว ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ใน 
ภายหลัง อาบัติเหล่าใดเธอ ไม , รู้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วไม่ปิดบังในภายหลัง 
พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนึ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวคืออาบัติ 
บางอย่างเธอรู้ อาบัติบางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม , ปิดบัง อาบัติที่ไม , รู้ เธอสึกบวชเป็นสามเณร 
แล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้ว ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ใน 
ภายหลัง อาบัติเหล่าใดเธอ ไม , รู้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังในภายหลัง 
พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนึ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวคืออาบัติ 
บางอย่างเธอระลึกได้ อาบัติบางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติ ที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ 
เธอสึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดระลึกได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้นได้ไม , ปิดบังไว้ ใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้นได้ ไม่ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัต 
แก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม , ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ 
เธอสึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติ เหล่าใดระลึกได้แล้วปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้นได้ไม , ปิดบังไว้ใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม่ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้นได้ ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้ว 
ให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 234 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอ 
สึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติ เหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้นได้ปิดบังไว้ใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่า 
นั้นได้ ไม่ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลังแล้วให้มานัต 
แก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ 
เธอสึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติ เหล่าใดระลึกได้แล้วปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้นได้แล้วปิดบังไว้ ใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม่ปิดบังไว้เมื่อก่อนระลึก 
อาบัติเหล่านั้นได้ ปิดบังไว้ ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้ว 

01 V 

เห 

มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม่สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่ สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
สึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติ เหล่าใดสงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัยไม่ 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยได้ไม , ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นใน ภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ ภิกษุ 
นั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม่สงสัยใน 
อาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม , สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึก 
บวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม , ปิดบัง 
อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้น 
ใน ภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัต แก่ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไม่สงสัยใน 
อาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม , สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึก 
บวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติ เหล่าใดไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัยปิดบัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 235 

อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติเหล่า 
นั้นใน ภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัต แก'ภิกษ 
, นั้น 

ดูกรภิกษุนั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวไม่สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม , สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
สึกบวชเป็นสามเณรแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติ เหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัยปิดบัง 
อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้น 
ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
วิกลจริต 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม , ได้ปิดบังไว้ 
เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้วไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้วปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ 
ครั้งหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุนั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้ 
เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้วไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้ง 
ก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปิดบังไว้ 
เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้วปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้ง 
ก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้ 
บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติ เหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใด ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภาย 
หลัง พึงให้ปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม่ปิดบังไว้บ้าง เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน ไม , ปิดบัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 236 

อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง 
พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน และหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนึต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึง 
ให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน และหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนึ ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อ ก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึงให้ 
ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้ง ก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติ 
บางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้ว 
อาบัติเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นไม่ปิด บังในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ ไม , ได้ 
ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้น ไม่ปิดบังใน ภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ 
ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติ 
บางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม , ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ เธอเกิด วิกลจริต ครั้นหายแล้ว 
อาบัติเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นไม่ ปิดบังไว้ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ 
ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นปิดบัง ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิด 
บังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัต แก , ภิกษุนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 237 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบาง 
อย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ เธอเกิด วิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติ 
เหล่าใดรู้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้ว ปิดบังไว้ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ไม , ได้ 
ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นไม่ปิด บังไว้ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบัง 
ไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้ว ให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัย ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย ตัว อาบัติบาง 
อย่างระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอเกิด 
วิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ 
ไม่ปิดบังไว้ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ 
ไม่ปิดบังไว้ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติ 
บางอย่างระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอ 
เกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดระลึกได้ แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ 
ไม่ปิดบังไว้ในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกเหล่านั้นได้แล้ว 
ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุ 
นั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวอาบัติบาง 
อย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอเกิด 
วิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดระลึกได้ แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้แล้ว 
ปิดบังในภายหลัง อาบัติเหล่าใด ระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ ไม่ 
ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุ 
นั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวอาบัติบาง 
อย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอเกิด 
วิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้แล้ว 
ปิดบังไว้ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้แล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 238 

'ปิดบังในภายหลังพึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , 

ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม่สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม , สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัยเธอเกิด 
วิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัย ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติเหล่า 
นั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใด สงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภาย 
หลัง พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนแล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุนั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม่สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม , สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
เกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่า ใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน 
ภายหลัง พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม่สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่ สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
เกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่า 
นั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใด สงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภาย 
หลัง พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุนั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไม , สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม , สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัยเธอ 
เกิดวิกลจริต ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใด สงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภาย 
หลัง พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
มีชิตฟ้งซ่าน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ เธอมีชิตฟ้งซ่าน ครั้นหายแล้ว ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 239 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ 
ครั้งหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้ 
เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้วไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้ง 
ก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้ 
เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้วปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้ง 
ก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใด ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , ปิดบัง 
อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อนไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง 
พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบัง ไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใด ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , ปิดบัง 
อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อนปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง 
พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบัง ไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่า ใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อนไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึงให้ 
ปริวาสในกองอาบัติตามที่ ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวปิดบังไว้ 
บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อ ก่อนปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภาย 
หลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้ง ก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 240 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ เธอมีจิต พึง'ซ่าน ครั้นหายแล้ว 
อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้วไต้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้น ไม่ปิดบังในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ 
ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้น ไม , ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบัง 
ไว้ครั้งก่อน แล้วให้ มานัตแก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว 
อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติ เหล่านั้นไม่ปิดบังในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ 
ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติ เหล่านั้นแล้วปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ 
ปิดบังไว้ครั้งก่อน และหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว 
อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติ เหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภายหลัง อาบัติเหล่าใด 
ไม , รู้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติ เหล่านั้นไม , ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ 
ปิดบังไว้ครั้งก่อน และหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม , ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว 
อาบัติเหล่าใดเธอรู้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติ เหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภายหลัง อาบัติเหล่าใด 
ไม , รู้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติ เหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในในกองอาบัติตาม 
ที่ปิดบังไว้ครั้ง ก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ 
เธอมีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดระลึกได้ แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้น 
ได้ไม่ปิดบังในภายหลังอาบัติเหล่า ใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ 
ไม่ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนแล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติบาง 
อย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม , ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 241 

มีจิตฟ้งซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใด ระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ 
ไม่ปิดบังในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ 
แล้วปิดบัง ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัต 
แก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม , ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ 
เธอมีชิตฟ้งซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใด ระลึกได้ แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้นได้แล้วปิดบังในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติ 
เหล่านั้นได้ไม , ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้ 
มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม , ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ 
เธอมีจิตฟ้งซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดระลึก ได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้น 
ได้แล้วปิดบังในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ 
แล้วปิดบัง ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลังแล้วให้ มานัตแก่ 
ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม , สงสัยใน 
อาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม , สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอมีจิต 
ฟ้ง 1 ซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัย ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลังอาบัติเหล่าใดสงสัย ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัย ไม , ปิดบังอาบัติเหล่านั้น 
ในภายหลัง พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนแล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนึ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวไม่สงสัยใน 
อาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม , สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอมีจิต 
ฟ้ง 1 ซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 242 

ในภายหลังอาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง 
พึงให้ปริวาสใน กองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนึต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวไม , สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่สงสัย ไม , ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
มีจิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม่ ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม , ปิดบังอาบัติเหล่านั้น 
ในภายหลัง พึงให้ปริวาสใน กองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไม่สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่สงสัย ไม , ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
มีชิตพึงซ่าน ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม่ ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน 
ภายหลัง พึงให้ปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว ไม่ปิดบัง อาบัติเหล่านั้น พึงให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไม , ได้ปิดบัง 
ไว้ เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว ปิดบังอาบัติ เหล่านั้น พึงให้ปริวาสในกอง 
อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้ 
เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว ไม , ปิดบัง อาบัติเหล่านั้น พึงให้ปริวาสในกองอาบัติ 
ตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัต แก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนึ ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปิดบังไว้ 
เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงให้ปริวาสในกองอาบัติ 
ตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 243 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อ 
ก่อน ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้น หายแล้ว อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้ 
เมื่อก่อน ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ 
ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้น หายแล้ว อาบัติเหล่าใดได้ปิดบังไว้เมื่อ 
ก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ เหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้น 
ในภายหลัง พึงให้ปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปิดบังไว้ 
บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดได้ปิดบัง 
ไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้นในภายหลัง พึงให้ ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ 
ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ ไม , รู้เธอกระสับกระส่ายเพราะ 
เวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นไม่ปิดบังไว้ใน 
ภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ ไม , ได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อนอาบัติเหล่านั้นไม่ปิดบังไว้ในภายหลัง พึงให้ 
ปริวาสในกองอาบัติ ตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ ไม , รู้ เธอกระสับกระส่ายเพราะ 
เวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดร้แล้วได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน ร้อาบัติเหล่านั้นไม่ปิดบังในภายหลัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 244 

อาบัติเหล่าใดไม , รู้ ไม , ได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสใน 
กองอาบัติตาม ที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ ไม , รู้ เธอกระสับกระส่ายเพราะ 
เวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดบัง ไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภาย 
หลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ ไม , ได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อนรู้อาบัติเหล่านั้นไม่ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาส 
ในกองอาบัติ ตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ ไม , รู้ เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 
ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดรู้แล้วได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภายหลัง 
อาบัติเหล่าใดไม , รู้ไม , ได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังไว้ในภายหลัง พึงให้ปริวาสใน 
กอง อาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติบาง 
อย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติ เหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้นได้แล้วปิดบังไว้ใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้นได้ ไม่ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้ 
มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้นได้แล้วปิดบัง ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกได้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้น ได้แล้วปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติ ตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัแล้ว 
ให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 245 

กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้วอาบัติเหล่าใดระลึกได้แล้ว ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้นได้แล้วปิดบัง ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม่ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติ เหล่านั้นได้ไม่ปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้ว 
ให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ ไม , ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติ เหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้นได้แล้วปิดบังใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ระลึก 
อาบัติเหล่านั้น ได้แล้วปิดบังในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง 
แล้วให้มานัตแก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม , สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่ สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัย 
ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบัง 
อาบัติ เหล่านั้นในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อน แล้วให้ มานัตแก่ภิกษุ 
นั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม่สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่ สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัย 
ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน ภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบัง 
อาบัติเหล่านั้น ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัต 
แก , ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม่สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่ สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัย 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภาย หลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 246 

อาบัติเหล่านั้น ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้มานัต 
แก่ภิกษุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม่สงสัย 
ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่ สงสัย ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัย 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภาย หลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติ 
เหล่านั้น ในภายหลัง พึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้ครั้งก่อนและหลัง แล้วให้ มานัตแก่ 
ภิกษุนั้น ฯ 

มานัตหนึ่งร้อย จบ 


สโมธานปริวาส 
สึกอุปสมบทใหม่ 

[๕๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตึสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก เธออุปสมบทใหม่ ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึง 
ชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเติม ฯ 

[๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก เธออุปสมบทใหม่ ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงชัก 
ภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาสประมวล อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกันเพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้ 
แก , เธอ ฯ 

[๕๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง ปิดบังไว้แล้วสึก เธออุปสมบทใหม่ ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงชักภิกษุ 
นั้นเข้าหาอาบัติเติม และพึงให้ปริวาสประมวล อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้ 
แก , เธอ ฯ 

[๕๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตึสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง ปิดบังไว้แล้วสึก เธออุปสมบทใหม่ ปิดบังอาบัติเหล่านั้น พึงชักภิกษุนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 247 

เข้าหาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่ 
เธอ ฯ 

[๕๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอ สึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่า 
ใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน ภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเติมและพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวก่อนเข้า ด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัดึสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่า 
ใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้น ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเติม และพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัว 
ก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่า 
ใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภาย หลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเติม และพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัว 
ก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่า 
ใดได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลังพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัว 
ก่อนเข้าด้วยกันเพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก , เธอ ฯ 

[๕๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง อาบัติบางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม , รู้ 
เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นไม่ปิดบังในภาย 
หลัง อาบัติเหล่าใด ไม , รู้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นไม่ปิดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 248 

นั้นเข้าหาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้ 
แก่เธอ ฯ 

[๕๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัดึสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง อาบัติบางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม , 

รู้ เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นไม่ปิดบังใน 
ภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ไม่ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังในภายหลัง พึงชัก 
ภิกษุ นั้นเข้าหาอาบัติเติมและพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบัง 
ไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๓๙]ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนึ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง อาบัติบางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม , ปิดบังอาบัติที่ไม , 

รู้ เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดรู้ แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบัง 
ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นไม่ปิดบังในภายหลัง พึงชัก 
ภิกษุนั้นเข้า หาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบัง 
ไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง อาบัติบางอย่างเธอรู้ บางอย่างไม , รู้ปิดบังอาบัติที่รู้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ไม่ 
รู้ เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดรู้ แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อก่อนรู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบัง 
ในภายหลัง อาบัติเหล่าใดไม , รู้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน รู้อาบัติเหล่านั้นแล้วปิดบังในภายหลัง พึง 
ชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ 
ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๔๑]ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนึ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหว่าง อาบัติบางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ 
ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอสึกแล้ว อุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อ 
ก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้น ได้แล้วไม , ปิดบังในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้ 
เมื่อก่อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ ไม , ปิดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเดิม และ พึง 
ให้ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 249 

[๕๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง อาบัติบางอย่างเธอระลึกไต้ บางอย่างระลึกไม , ไต้ ปิดบังอาบัติที่ระลึก 
ได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อ 
ก่อนระลึกอาบัติเหล่านั้น ได้ไม่ปิดบังในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้แล้วปิดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง อาบัติบางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ปิดบังอาบัติที่ระลึก 
ได้ ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อ 
ก่อนระลึกอาบัติ เหล่านั้นได้แล้วปิดบังในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ ไม่ได้ปิดบังไว้เมื่อ- 
ก , อน ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้แล้วไม่ปิดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติ เดิม และพึงให้ 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้ แก , เธอ ฯ 

[๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง อาบัติบางอย่างเธอระลึกได้ บางอย่าง ระลึกไม , ได้ปิดบังอาบัติที่ระลึกได้ 
ไม่ปิดบังอาบัติที่ระลึกไม , ได้ เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดบังไว้เมื่อ 
ก่อน ระลึกอาบัติเหล่านัน ได้ แล้วปิดบังในภายหลัง อาบัติเหล่าใดระลึกไม , ได้ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ระลึกอาบัติเหล่านั้นได้ปิดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเติม และพึงให้ปริวาสประมวล 
อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่สงสัยในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่สงสัย 
ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อนไม , สงสัย 
ไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาสประมวล 
อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก , เธอ ฯ 

[๕๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนั้กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่สงสัยในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่สงสัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 250 

ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแล้ว อุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ไม่สงสัยไม่ปิดบัง อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัย 
ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเติม และพึงให้ปริวาส ประมวลอาบัติ 
ตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่สงสัยในอาบัติบางอย่าง สงสัยใน อาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่สงสัย 
ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัย 
ไม่ ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 

[๕๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่สงสัยในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ไม่สงสัย 
ไม่ปิดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแล้ว อุปสมบทใหม่ อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ปิดไว้เมื่อก่อน 
ไม่สงสัยปิดบังอาบัติ เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัย 
ปิดบัง อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเติม และพึงให้ปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่เธอ ฯ 
สึกบวชเป็นสามเณร 

[๕๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่ได้ปิดบังไว้แล้วสึกบวชเป็นสามเณร -.. 

เกิดวิกลจริต 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหว่าง ไม , ได้ปิดบังไว้ เกิดวิกลจริต -.. 

มีจิตพึงซ่าน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่ได้ปิดบังไว้ เป็นผู้มี'จิตพึง 1 ซ่าน -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 251 

กระสับกระส่ายเพราะเวทนา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่ปิดบังไว้ กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ... 

... อาบัติเธอปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง พึงให้พิสดารเหมือนปริวาส 

... อาบัติบางอย่างรู้ บางอย่างไม , รู้ -.. 

... อาบัติบางอย่างระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ ... 

-.. ไม่สงสัยในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง ปิดบังอาบัติที่ ไม่สงสัย ไม , ปิดบัง 
อาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้วอาบัติเหล่าใดเธอไม่สงสัยได้ปิดบัง 
ไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม , ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดเธอสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้ 
เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบัง อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง ... 

... อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติ เหล่านั้นในภายหลัง 
อาบัติเหล่าใดสงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม , ได้ ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง -.. 

... อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติ เหล่านั้นในภายหลัง 
อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม , ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง ... 

... อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม่ปิดบังอาบัติ เหล่านั้นในภายหลัง 
อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบัง อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุ 
นั้นเข้าหาอาบัติเดิม และพึงให้ปริวาส ประมวลอาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปิดบังไว้ 
แก่ภิกษุนั้น ฯ 

ควรมานัตเป็นต้น 

[๕๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรมานัต -.. 

[๕๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กำลังประพฤติ มานัต -.. 

[๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก -.. 

ภิกษุผู้ควรมานัต ภิกษุผู้ประพฤติมานัต และภิกษุควรอัพภาน พึงให้ พิสดารเหมือนภิกษุ 
อยู่ปริวาส ฉะนั้น ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 252 

ควรอัพภานสึกบวชเป็นสามเณร 

[๕๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง ไม่ปิดบังไว้แล้วสึกบวชเป็นสามเณร ... 

ควรอัพภานเกิดวิกลจริต 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหว่าง ไม , ได้ปิดบังไว้ เกิดวิกลจริต -.. 

ควรอัพภานมีจิตฟ้งซ่าน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหว่าง ไม , ได้ปิดบังไว้ มีจิตฟ้งซ่าน -.. 

ควรอัพภานกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหว่าง ไม่ปิดบังไว้ กระสับกระส่ายเพราะเวทนา -.. 

... อาบัติของภิกษุนั้นปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง -.. อาบัติบางอย่าง รู้ บางอย่างไม , รู้ -.. 
อาบัติบางอย่างระลึกได้ บางอย่างระลึกไม , ได้ -.. ไม่สงสัย ในอาบัติบางอย่าง สงสัยในอาบัติบางอย่าง 
ปิดบังอาบัติที่ไม่สงสัย ไม่ปิดบัง อาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ครั้นหายแล้ว 
อาบัติเหล่าใด เธอไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัยไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติ 
เหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยไม , ปิดบังอาบัติเหล่านั้นใน ภายหลัง -.. อาบัติเหล่าใด 
ไม่สงสัยได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม , สงสัยไม่ปิดบังอาบัติ เหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัย 
ไม , ได้ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่สงสัยปิดบัง อาบัติเหล่านั้นในภายหลัง -.. อาบัติเหล่าใดไม่สงสัยได้ 
ปิดบังไว้เมื่อก่อน ไม่ สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ปิดบังไว้ 
เมื่อก่อน ไม , สงสัยไม่ปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง -.. อาบัติเหล่าใดไม , สงสัยได้ปิดบัง ไว้เมื่อ 
ก่อน ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง อาบัติเหล่าใดสงสัยไม , ได้ ปิดบังไว้เมื่อก่อน 
ไม่สงสัยปิดบังอาบัติเหล่านั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเข้าหา อาบัติเติม และพึงให้ปริวาสประมวล 
อาบัติตัวก่อนเข้าด้วยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปิดบังไว้แก่ภิกษุนั้น ฯ 

[๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก -.. ไม่มีประมาณ ไม , ได้ ปิดบังไว้แล้วสึก .-. อาบัติมีชื่ออย่าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 253 

เดียวกัน ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก -.. อาบัติมีชื่อ ต่างๆ กัน ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก -.. อาบัติเป็น 
สภาคกัน ไม่ได้ปิดบังไว้แล้ว สึก -.. อาบัติไม่เป็นสภาคกัน ไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก -.. อาบัติกำหนด 
ได้ ไม่ ได้ปิดบังไว้แล้วสึก -..อาบัติเจือกันไม , ได้ปิดบังไว้แล้วสึก -..ฯ 
ให้มานัตแก่ภิกษุ ๒ รูป 

[๕๕๕] ภิกษุ ๒ รูปต้องอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นว่าเป็นอาบัติสังฆาทิเสส 
รูปหนึ่งปิดบังไว้ รูปหนึ่งไม่ปิดบังไว้ รูปใดปิดบังไว้ พึงให้ รูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และให้ 
ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่รูปที่ปิดบัง นั้นแล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้ง๒รูปฯ 
[๕๕๖] ภิกษุ ๒ รูป ต้องอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอสงสัยในอาบัติ สังฆาทิเสส รูปหนึ่ง 
ปิดบังไว้ รูปหนึ่งไม่ได้ปิดบังไว้ รูปใดปิดบังไว้ พึงให้รูป นั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงให้ปริวาส 
ในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่รูปที่ปิดบัง นั้น แล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้งสองรูป ฯ 

[๕๕๗] ภิกษุ ๒ รูป ต้องอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นใน อาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติเจือกัน รูปหนึ่งปิดบังไว้ รูปหนึ่งไม , ได้ปิดบังไว้ รูปใดปิดบังไว้ พึงให้รูปนั้นแสดง 
อาบัติทุกกฏ และพึงให้ปริวาสในกองอาบัติตาม ที่ปิดบังไว้แก่รูปที่ปิดบังนั้น แล้วให้มานัตแก่ภิกษุ 
ทั้งสองรูป ฯ 

[๕๕๘] ภิกษุ ๒ รูป ต้องอาบัติเจือกัน พวกเธอมีความเห็นในอาบัติเจือกันว่าเป็นอาบัติ 
สังฆาทิเสส รูปหนึ่งปิดบังไว้ รูปหนึ่งไม , ได้ปิดบังไว้ รูปใด ปิดบังไว้ พึงให้รูปนั้นแสดงอาบัติ 
ทุกกฏ และพึงให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ ปิดบังไว้แก่รูปที่ปิดบังนั้น แล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้ง ๒ รูป 
[๕๕๙] ภิกษุ ๒ รูป ต้องอาบัติเจือกัน พวกเธอมีความเห็นในอาบัติเจือ กันว่า เป็นอาบัติ 
เจือกัน รูปหนึ่งปิดบังไว้ รูปหนึ่งไม , ได้ปิดบังไว้ รูปใดปิดบังไว้ พึงให้รูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฎ 
และพึงให้ปริวาสในกองอาบัติ ตามที่ปิดบังไว้แก่ รูปที่ปิดบังนั้น แล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้งสองรูป ฯ 
[๕๖๐] ภิกษุ ๒ รูป ต้องลหุกาบัติล้วน พวกเธอมีความเห็นในลหุกาบัติ ล้วนว่า เป็น 
อาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งปิดบังไว้ รูปหนึ่งไม , ได้ปิดบังไว้ รูปใด ปิดบังไว้ พึงให้รูปนั้นแสดง 
อาบัติทุกกฎ พึงปรับทั้งสองรูปตามธรรม ฯ 

[๕๖๑] ภิกษุ ๒ รูป ต้องลหุกาบัติล้วน พวกเธอมีความเห็นในลหุกาบัติ ล้วนว่า เป็น 
ลหุกาบัติล้วน รูปหนึ่งปิดบังไว้ รูปหนึ่งไม , ได้ปิดบังไว้ รูปใดปิดบัง ไว้ พึงให้รูปนั้นแสดงอาบัติ 
ทุกกฎ พึงปรับทั้งสองรูปตามธรรม ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 254 

[๕๖๒] ภิกษุ ๒ รูป ต้องอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นใน อาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งคิดว่า จักบอก รูปหนึ่งคิดว่า จักไม่บอก เธอปิดบังไว้ถึงยามหนึ่ง 
บ้าง ปิดบังไว้ถึงสองยามบ้าง ปิดบังไว้ถึง สามยามบ้าง เมื่ออรุณขึ้นแล้วเป็นอันปิดบังอาบัติ รูปใด 
ปิดบังไว้ พึงให้รูปนั้น แสดงอาบัติทุกกฏ และให้ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปิดบังไว้แก่รูปที่ปิดบัง 
นั้น แล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้งสองรูป ฯ 

[๕๖๓] ภิกษุ ๒ รูป ต้องอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติสังฆาทิเสส จึงไปด้วยคิดว่าจักบอก รูปหนึ่งเกิดความ ลบหลู่ขึ้นในระหว่างทางว่า จักไม , 
บอก เธอปิดบังไว้ถึงยามหนึ่งบ้าง ปิดบังไว้ถึง สองยามบ้าง ปิดบังไว้ถึงสามยามบ้าง เมื่ออรุณขึ้น 
แล้ว เป็นอันปิดบังอาบัติ รูปใดปิดบังไว้ พึงให้รูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และให้ปริวาสในกอง 
อาบัติตามที่ ปิดบังไว้แก , รูปที่ปิดบังนั้น แล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้งสองรูป ฯ 

[๕๖๔] ภิกษุ ๒ รูป ต้องอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติสังฆาทิเสส แล้วเกิดวิกลจริต ภายหลังหายวิกลจริต แล้ว รูปหนึ่งปิดบังไว้ รูปหนึ่ง 
ไม , ได้ปิดบังไว้ รูปใดปิดบังไว้ พึงให้รูปนั้นแสดง อาบัติทุกกฏ และพึงให้ปริวาสในกองอาบัติตาม 
ที่ปิดบังไว้แก่รูปที่ปิดบังนั้น แล้ว ให้มานัตแก่ภิกษุทั้งสองรูป ฯ 

[๕๖๕] ภิกษุ ๒ รูป ต้องอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอเมื่อปาติโมกข์กำลัง แสดงอยู่ กล่าว 
อย่างนี้ว่า พวกข้าพเจ้าทราบเดี๋ยวนี้เองแลว่า ได้ยินว่า ธรรมแบ้นี้มาในสูตร นับเนื่องในสูตร 
มาสู่อุเทสทุกกึ่งเดือน พวกเธอมีความเห็นในอาบัติ สังฆาทิเสสว่า เป็นอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่ง 
ปิดบังไว้ รูปหนึ่งไม , ได้ปิดบังไว้ รูปใดปิดบังไว้ พึงให้รูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงให้ 
ปริวาสในกองอาบัติตาม ที่ปิดบังไว้แก่รูปที่ปิดบังนั้น แล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้งสองรูป ฯ 


ภิกษุไม , หมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๕๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มี 
ประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกัน บ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็น 
สภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอ ขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ 
ให้สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ เหล่านั้นแก , เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 255 

ในระหว่าง มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหว่างกะ สงฆ์ 
สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ 
ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยไม่เป็นธรรม อัพภานโดยไม , เป็นธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นยังไม , หมดจดจากอาบัติ เหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๕๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 
ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดไต้บ้าง เจือกัน บ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น 
กะสงฆ์ สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน ระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง กะสงฆ์ 
สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ 
ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยไม่เป็นธรรม อัพภานโดยไม , เป็นธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นยังไม , หมดจดจากอาบัติ เหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๕๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 
ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกัน บ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น 
กะสงฆ์ สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน ระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม 
เพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็น 
ธรรม ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยไม่เป็นธรรม อัพภานโดย 
ไม่เป็นธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น ยังไม , หมดจดจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๕๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 
ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกัน บ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 256 

สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน ระหว่าง ไม่มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน 
ระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรม อันเป็นธรรมไม่กำเริบ 
ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัต โดยไม่เป็นธรรม อัพภานโดยไม่เป็นธรรม 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไม , หมด จดจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๕๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณห้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 
ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกัน บ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ใน ระหว่าง ไม่มีประมาณ ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน ระหว่างกะสงฆ์ 
สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรม อันเป็นธรรม ไม , กำเริบ ควรแก่ฐานะ 
ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัต โดยไม่เป็นธรรม อัพภานโดยไม่เป็นธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นยังไม , หมด จดจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๕๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 
ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกัน บ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวใน ระหว่าง ไม่มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอการชักเข้าหา อาบัติเดิม เพื่อ 
อาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติใน ระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม 
ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาส โดยธรรม ให้มานัตโดยไม่เป็นธรรม อัพภานโดยไม , 

เป็นธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไม , หมดจดจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๕๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อ ต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 257 

ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ เหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหว่าง มี ประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ไม่ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติมเพื่อ 
อาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วย กรรมอันเป็นธรรม 
ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้ มานัตโดยไม , เป็นธรรม อัพภานโดยไม่ 
เป็นธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นยัง ไม , หมดจดจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๘ 

[๕๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 
ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกัน บ้าง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ใน ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติ เติมเพื่ออาบัติใน 
ระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ 
ควรแก่ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยไม่เป็นธรรม อัพภานโดยไม่เป็นธรรม 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น ยังไม , หมดจดจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๙ 

[๕๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 
ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกัน บ้าง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ใน ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอการชักเข้าหา 
อาบัติเติมเพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรม 
อันเป็นธรรม ไม , กำเริบ ควรแก , ฐานะ ให้สโมธาน ปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยไม่เป็นธรรม 
อัพภานโดยไม่เป็นธรรม ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไม , หมดจดจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 
ภิกษุไม , หมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 258 

ภิกษุหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๕๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มี 
ประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกัน บ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็น 
สภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอ ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ เหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มี ประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง 
กะ สงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม , กำเริบ 
ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม อัพภาน โดยธรรม ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัติเหล่านั้น 
หมวดที่ ๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ 
บ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกัน มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็นสภาคกัน 
บ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอ สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ให้สโมธาน 
ปริวาสเพื่ออาบัติเหล่า นั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง มี 
ประมาณ ปิดบังไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหา 
อาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่ กำเริบ ควรแก , ฐานะ ให้สโมธาน 
ปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม อัพภาน โดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้ว 
จากอาบัติเหล่านั้น 

หมวดที่ ๓ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มีประมาณ 
บ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกัน บ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็นสภาค 
กันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอ ขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ให้ 
สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติ เหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติใน 
ระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 259 

กำเริบ ควรแก่ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้ มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจาก อาบัติเหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๔ 

[๕๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่ 
เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกัน บ้าง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก , เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวใน ระหว่าง ไม่มีประมาณ ไม่ได้ปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ในระหว่าง 
กะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรม อันเป็นธรรม ไม่กำเริบ 
ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัต โดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัติ เหล่านั้น 
หมวดที่ ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ 
บ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็นสภาค 
กันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอ สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ให้ 
สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ เหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหว่าง ไม่มีประมาณปิดบังไว้ เธอขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง กะสงฆ์ สงฆ์ 
ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็น ธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ 
ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น 
หมดจดแล้วจากอาบัติเหล่านั้น 

หมวดที่ ๖ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มีประมาณ 
บ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกัน มีชื่อต่าง กันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็นสภาค 
กันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ให้ 
สโมธานปริวาสเพื่อ อาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหว่าง ไม่มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติใน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 260 

ระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่ 
กำเริบ ควรแก่ฐานะให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้ว จากอาบัติเหล่านั้น ฯ 
หมวดที่ ๗ 

[๕๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อ ต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่ 
เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัว ในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่อ 
อาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่อ อาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม 
ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ให้สโมธาน ปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัติเหล่านั้น 
หมวดที่ ๘ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ 
บ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่าง กันบ้าง เป็นสภาคกันข้าง ไม่เป็นสภาค 
กันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอ ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ให้ 
สโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติใน 
ระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ 
ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นหมดจดแล้ว จากอาบัติเหล่านั้น 
หมวดที่ ๙ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มีประมาณ 
บ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่าง กันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็นสภาค 
กันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ให้ 
สโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 261 

ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้บ้าง ไม่ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอการชักเข้าหา 
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหา อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วย 
กรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม 
อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 

ภิกษุหมดจดจากอาบัติเติม ๙ หมวด จบ 

ภิกษุหมดจดจากอาบัติ 

[๕๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกัน บ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่ 
เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอ ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวใน ระหว่าง มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติใน ระหว่างกะสงฆ์ 
สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอัน ไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก่ 
ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยไม่เป็นธรรม เธอสำคัญว่าเรากำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหว่าง มี ประมาณ ไม่ปิดบังไว้ เธอตั้งอยู่ในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหว่างบรรดา 
อาบัติ ตัวก่อนได้ ระลึกอาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลังได้ เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียว กันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง 
เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เรานั้นขอสโมธานปริวาส 
เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก , เรานั้น เรานั้นกำลัง 
อยู่ปริวาส ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง มีประมาณ ไม่ได้ปิดบังไว้ จึงขอชักเข้าหา 
อาบัติ เติม เพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเรานั้นเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติใน ระหว่าง ด้วย 
กรรมอันไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก , ฐานะ ได้ให้สโมธาน ปริวาสโดยไม่เป็นธรรม เรานั้นสำคัญ 
ว่า เราอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวในระหว่าง มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ เรานั้น 
ตั้งอยู่ในภูมินั้น ระลึก อาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อนได้ ระลึกอาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติ 
ตัวหลัง ได้ ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่างบรรดา อาบัติตัวก่อน 
และเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ 
พึงขอปริวาสโดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขอ อัพภานโดยธรรมกะสงฆ์ ดังนี้เธอจึงขอการ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 262 

ชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน ระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อน และเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติ 
ตัวหลัง ด้วย กรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม ขอมานัต 
โดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิม เพื่อ อาบัติในระหว่างบรรดา 
อาบัติตัวก่อน และเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ 
ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้ มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจาก อาบัติเหล่านั้น ฯ 

[๕๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่ 
เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาสเพื่อ อาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวใน ระหว่างมีประมาณปิดบังไว้...มีประมาณปิดบังไว้บ้างไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอขอการ 
ชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหา อาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน 
ระหว่าง ด้วยกรรมอันไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก่ ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยไม , เป็นธรรม 
เธอสำคัญว่า เรากำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้ 
บ้าง ไม , ได้ปิดบัง ไว้บ้าง เธอตั้งอยู่ในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อนได้ ระลึก 
อาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลังได้ เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแล ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อ ต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่ 
เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เรานั้นได้ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะ 
สงฆ์ สงฆ์ได้ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก่เรานั้น เรานั้นกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลาย ตัวในระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอการชักเข้าหา 
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเรานั้นเข้าหาอาบัติเดิม เพื่อ อาบัติในระหว่าง ด้วย 
กรรมอันไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก , ฐานะ ได้ให้ สโมธานปริวาสโดยไม , เป็นธรรม เรานั้น 
สำคัญว่าเรากำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง มีประมาณ ปิดบังไว้บ้าง 
ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เรานั้นตั้งอยู่ในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อนได้ ระลึกอาบัติ 
ในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลังได้ ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่าง 
บรรดาอาบัติตัวก่อน และเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติ ตัวหลัง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่ 
กำเริบ ควรแก , ฐานะ พึงขอสโมธานปริวาส โดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 263 

ธรรมกะสงฆ์ ดังนี้เธอขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อน 
และเพื่ออาบัติ ในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ 
ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม ขอมานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหา 
อาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อน และเพื่อ อาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง 
ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม 
อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 

[๕๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อ ต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 
ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น 
กะสงฆ์ สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวใน ระหว่าง ไม่มีประมาณ ไม , ได้ปิดบังไว้ -.. ไม่มีประมาณ ปิดบังไว้ -.. ไม่มี 
ประมาณ ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่อ อาบัติในระหว่าง 
กะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วย กรรมอันไม่เป็นธรรม กำเริบ 
ไม่ควรแก่ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยไม่เป็น ธรรม เธอสำคัญว่าเรากำลังอยู่ปริวาส ... ให้สโมธาน 
ปริวาสโดยธรรม ให้มานัต โดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้ว 
จากอาบัติเหล่านั้น ฯ 

[๕๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่าง กันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 
ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหล่านั้นแก , เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัว ใน ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติ 
เติม เพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติ ในระหว่าง ด้วยกรรม 
อันไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก , ฐานะ ให้สโมธาน ปริวาสโดยไม่เป็นธรรม เธอสำคัญว่า 
เรากำลังอยู่ปริวาส -.. ให้สโมธาน ปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุ นั้นหมดจดแล้วจากอาบัติเหล่านั้น ฯ 

[๕๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อ ต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 264 

ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหล่านั้นแก่เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติ เติม 
เพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน ระหว่าง ด้วยกรรมอัน 
ไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก , ฐานะ ให้สโมธานปริวาส โดยไม , เป็นธรรม เธอสำคัญว่า เรากำลัง 
อยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย ตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้ 
เธอตั้งอยู่ในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อนได้ ระลึกอาบัติในระหว่างบรรดา 
อาบัติ ตัวหลังได้ เธอคิดอย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบ้าง ไม , มี 
ประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็นสภาคกันบ้าง 
กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เรานั้นได้ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้ 
สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก , เรานั้น เรานั้นกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้ จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติ 
ในระหว่าง กะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักเรานั้นเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันไม่ 
เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก , ฐานะ ได้ให้สโมธานปริวาสโดยไม่เป็นธรรม เรานั้นสำกัญว่า เรา 
กำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม , มีประมาณบ้าง 
ปิดบังไว้ เรานั้นตั้งอยู่ในภูมินั้น ระลึกอาบัติ ในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อนได้ ระลึกอาบัติใน 
ระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลังได้ ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง 
บรรดาอาบัติตัว ก่อน และเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่ 
กำเริบ ควรแก่ฐานะ พึงขอสโมธานปริวาสโดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดย 
ธรรมกะสงฆ์ ดังนี้เธอจึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติ ในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อน 
และเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง ด้วย กรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ 
ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม ขอ มานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ์สงฆ์ชักเธอเข้าหา 
อาบัติเติม เพื่อ อาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อน และเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง 
ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม 
อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้ว จากอาบัติเหล่านั้น ฯ 

[๕๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคกันบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 265 

ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหล่านั้นกะสงฆ์ 
สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก , เธอ เธอกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน ระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้บ้าง ไม่ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอ 
การชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหา อาบัติเติม เพื่ออาบัติใน 
ระหว่าง ด้วยกรรมอันไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม , ควรแก่ ฐานะ ให้สโมธานปริวาสโดยไม , เป็นธรรม 
เธอสำคัญว่า เรากำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มี 
ประมาณบ้าง ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เธอตั้งอยู่ในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหว่าง บรรดา 
อาบัติตัวก่อนได้ ระลึกอาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลังได้ เธอคิด อย่างนี้ว่า เราแลต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง มีชื่ออย่างเดียวกันบ้าง มีชื่อต่างกันบ้าง 
เป็นสภาคกันบ้าง ไม่เป็นสภาคกันบ้าง กำหนดได้บ้าง เจือกันบ้าง เรานั้นได้ขอสโมธานปริวาส 
เพื่ออาบัติเหล่านั้น กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้นแก , เรานั้น เรานั้นกำลัง 
อยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มี ประมาณบ้าง ปิดบังไว้ 
บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง จึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติมเพื่อ อาบัติในระหว่างกะสงฆ์ สงฆ์ได้ชักเรานั้น 
เข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่าง ด้วยกรรมอันไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม , ควรแก่ฐานะ ได้ให้ 
สโมธานปริวาสโดย ไม่เป็นธรรม เรานั้นสำคัญว่า เรากำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหว่าง มีประมาณบ้าง ไม่มีประมาณบ้าง ปิดบังไว้บ้าง ไม , ได้ปิดบังไว้บ้าง เรานั้นตั้งอยู่ในภูมินั้น 
ระลึกอาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อนได้ ระลึกอาบัติ ในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลังได้ ไฉนหนอ 
เราพึงขอการชักเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อน และเพื่ออาบัติในระหว่าง 
บรรดาอาบัติ ตัวหลัง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ พึงขอสโมธานปริวาส โดย 
ธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ์ ดังนี้เธอจึง ขอการชักเข้าหาอาบัติ 
เดิม เพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อน และเพื่อ อาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง ด้วย 
กรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ ฐานะ ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม ขอมานัตโดยธรรม 
ขออัพภานโดยธรรม กะสงฆ์ สงฆ์ชักเธอเข้าหาอาบัติเติม เพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อน 
และเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง ด้วยกรรมอันเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ให้ 
สโมธานปริวาสโดยธรรม ให้มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแล้ว 
จากอาบัติเหล่านั้น ฯ 


สมุจจย 1 ขันธกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 266 

หัวข้อประจำขันธกะ 

[๕๘๔] อาบัติไม , ได้ปิดบังไว้ปิดบังไว้วันหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน ๕ วัน 
ปักษ์หนึ่ง สิบวันเป็นต้น หลายเดือน มหาสุทธันตปริวาส เพื่อ อาบัติทั้งหลาย ภิกษุสึก อาบัติ 
มีประมาณ ภิกษุ ๒ รูป มีความสำคัญในอาบัตินั้น ๒ รูป มีความสงสัย มีความเห็นว่าเจือกัน 
มีความเห็นว่าเจือและไม่เจือกัน มีความเห็นในกองอาบัติไม , ล้วนเทียว และมีความเห็นว่าล้วนเช่นนั้น 
เหมือนกัน รูปหนึ่งปิดบัง รูปหนึ่งไม่ปิดบัง หลีกไป วิกลจริต กำลังแสดงปาติโมกข์ ความ 
หมดจด และไม , หมดจด ในการชักเข้าหาอาบัติเดิม ๑๘ อย่าง นี้เป็นนิพนธ์ ของพวกอาจารย์ผู้อยู่ใน 
มหาวิหาร ผู้จำแนกบท ผู้ยังชาวเกาะตามพปัณณิให้เลื่อมใส แต่งไว้ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ฯ 
หัวข้อประจำขันธกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 267 

สมถขันธกะ 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 

[๕๘๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ กระทำกรรม คือ ตัชชนึย 
กรรมบ้าง นิยสกรรมบ้าง ปัพพาชนียกรรมบ้าง ปฏิสารณียกรรมบ้าง อุกเขปนียกรรมบ้าง แก่ภิกษุ 
ทั้งหลายผู้อยู่ลับหลัง บรรดาภิกษุที่เป็น ผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระ 
ฉัพพัคคีย์'จึง'ได้กระทำกรรม คือ ตัชชนึยกรรมบ้าง นิยสกรรมบ้าง ปัพพาชนียกรรมบ้าง ปฏิสารณีย 
กรรมบ้าง อุกเขปนึยกรรมบ้าง แก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ลับหลังเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้ม 
"‘พระภาค 

ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุ 
ฉัพพัคคีย์กระทำกรรม คือ ดัชชนึยกรรมบ้าง นิยสกรรมบ้าง ปัพพาชนึยกรรมบ้าง ปฏิสารณีย 
กรรมบ้าง อุกเขปนียกรรมบ้าง แก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้อยู่ลับหลัง จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้น 
ไม , เหมาะ ไม , สม ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำ ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้นจึงได้ 
กระทำกรรม คือ ตัชชนียกรรมบ้าง นิยสกรรมบ้าง ปัพพาชนึยกรรมบ้าง ปฏิสารณียกรรมบ้าง 
อุกเขปนียกรรมบ้าง แก , ภิกษุทั้งหลายผู้ อยู่ลับหลังเล่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษ 
เหล่านั้น นั่นไม่เป็นไป เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนผู้ยังไม , เลื่อมใส ... ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถารับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม คือ ตัชชนียกรรมก็ดี นิยสกรรมก็ดี ปัพพาชนึยกรรม 
ก็ดี ปฏิสารณียกรรมก็ดี อุกเขปนียกรรมก็ดี อันภิกษุไม่พึงทำ แก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ลับหลัง ภิกษุ 
ใดทำ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

ธรรมวาทีและอธรรมวาทีบุคคล 

[๕๘๖] อธรรมวาทีบุคคล ๑ ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ๑ สงฆ์อธรรมวาที ๑ ธรรมวาทีบุคคล ๑ 
ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ๑ สงฆ์ธรรมวาที ๑ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 268 

ธรรมฝ่ายดำ ๙ อย่าง 

[๕๘๗] ๑. อธรรมวาทีบุคคล ยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ 
ครวญ ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถืออย่างนี้จงชอบอย่างนี้ 
ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่ เป็นธรรม เป็นสัมมุขาวินัยเทียม 

๒. อธรรมวาทีบุคคล ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์พวกท่าน จงถืออย่างนี้จงชอบอย่างนี้ 
ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่เป็นธรรม เป็นสัมมุขาวินัยเทียม 

๓. อธรรมวาทีบุคคล ยังสงฆ์ธรรมวาทีให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ ให้เห็น 
ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจง ถืออย่างนี้ จงชอบอย่างนี้ถ้าอธิกรณ์นั้น 
ระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่เป็นธรรม เป็นสัมมุขาวินัยเทียม 

๔. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถือ อย่างนี้ จงชอบอย่างนี้ถ้า 
อธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่เป็นธรรม เป็นสัมมุขาวินัยเทียม 

๕. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ 
ใคร่ครวญ ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ พวกท่านจงถืออย่างนี้ จงชอบ 
อย่างนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดย ไม่เป็นธรรม เป็นสัมมุขาวินัยเทียม 
๖. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังสงฆ์ธรรมวาทีให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถือ อย่างนี้จงชอบอย่างนี้ถ้า 
อธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่เป็นธรรม เป็นสัมมุขาวินัยเทียม 

๗. สงฆ์อธรรมวาที ยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ ให้เห็น 
ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถือ อย่างนี้ จงชอบอย่างนี้ ถ้าอธิกรณ์นั้น 
ระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่เป็นธรรม เป็นสัมมุขาวินัยเทียม 

๘. สงฆ์อธรรมวาที ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ พวกท่าน จงถืออย่างนี้ จงชอบอย่างนี้ 
ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่เป็นธรรม เป็นสัมมุขาวินัยเทียม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 269 

๙. สงฆ์อธรรมวาที ยังสงฆ์ธรรมวาทีให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ ใคร่ครวญ ให้เห็น 
ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถือ อย่างนี้ จงชอบอย่างนี้ถ้าอธิกรณ์นั้น 
ระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่เป็นธรรม เป็นสัมมุขาวินัยเทียม ฯ 
ธรรมฝ่ายดำ ๙ อย่าง จบ 


ธรรมฝ่ายขาว ๙ อย่าง 

[๕๘๘] ๑. ธรรมวาทีบุคคล ยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถืออย่างนี้จงชอบอย่างนี้ถ้า 
อธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรม เป็นสัมมุขาวินัย 

๒. ธรรมวาทีบุคคล ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ พวกท่านจงถืออย่างนี้จงชอบอย่างนี้ 
ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับ โดยธรรม เป็นสัมมุขาวินัย 

๓. ธรรมวาทีบุคคล ยังสงฆ์อธรรมวาทีให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ ให้เห็น 
ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถือ อย่างนี้ จงชอบอย่างนี้ถ้าอธิกรณ์นั้น 
ระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรม เป็น สัมมุขาวินัย 

๔. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังอธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถือ อย่างนี้จงชอบอย่างนี้ถ้าอธิกรณ์ 
นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรม เป็น สัมมุขาวินัย 

๕. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ 
ครวญ ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ พวกท่านจงถืออย่างนี้ จงชอบ 
อย่างนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับ โดยธรรม เป็นสัมมุขาวินัย 

๖. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังสงฆ์อธรรมวาทีให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถือ อย่างนี้จงชอบอย่างนี้ถ้าอธิกรณ์ 
นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรม เป็น สัมมุขาวินัย 

๗. สงฆ์ธรรมวาที ยังอธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถือ อย่างนี้จงชอบอย่างนี้ถ้าอธิกรณ์ 
นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรม เป็น สัมมุขาวินัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 270 

๘. สงฆ์ธรรมวาที ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ 
ให้เห็น ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ พวกท่าน จงถืออย่างนี้จงชอบอย่างนี้ 
ถ้าอธิกรณ์นั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรม เป็นสัมมุขาวินัย 

๙. สงฆ์ธรรมวาที ยังสงฆ์อธรรมวาทีให้ยินยอม ให้พินิจ ให้เพ่ง ให้ใคร่ครวญ ให้เห็น 
ให้เห็นตามว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านจงถืออย่างนี้ จงชอบอย่างนี้ถ้าอธิกรณ์นั้น 
ระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยธรรม เป็นสัมมุขาวินัย ฯ 
ธรรมฝ่ายขาว ๙ อย่าง จบ 


เรื่องพระทัพพมัลลบุตร 

[๕๘๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคถุห์ ครั้งนั้นแล ท่านพระทัพพมัลลบุตร 
มีอายุ๗ปีนับแต่เกิดได้ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัตคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสาวกจะพึง 
บรรลุ ท่านได้บรรลุแล้วโดยลำดับทั้งหมด อนึ่ง ท่านไม่มีกรณียกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจ 
ที่ท่าเสร็จแล้ว ก็ไม่ต้องกลับ สั่งสมอีก ฯ 

[๕๙๐] ครั้งนั้น ท่านพระท้พพมัลลบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ได้เกิดความ ปริวิตกแห่งใจ 
อย่างนี้ว่า เราแลมีอายุ ๗ ปีนับแต่เกิด ได้ท่าให้แจ้งซึ่งพระอรหัต คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง 
สาวก จะพึงบรรลุ เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับทุกอย่าง อนึ่งเล่า เราไม่มีกรณียกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป 
หรือกรณียกิจที่เราท่าเสร็จแล้ว ก็ไม่ ต้องกลับมาสั่งสมอีก เราควรท่าความช่วยเหลือแก , สงฆ์อย่างไร 
หนอ ลำดับนั้น ท่านพระทัพพมัลลบุตรได้คิดว่า มิฉะนั้น เราควรแต่งตั้งเสนาสนะ และแจก- 
อาหารแก่สงฆ์ ฯ 

[๕๙๑] ครั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรออกจากที่เร้นในเวลาเย็น แล้วเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระ 
ภาคถึงพุทธสำนัก ถวายบังคมนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ข้าพระพุทธเจ้า หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ณ ตำบลนี้ ได้เกิดความวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า 
แลมีอายุ๗ปีนับแต่เกิดได้ ท่าให้แจ้งซึ่งพระอรหัตคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสาวกจะ 
บรรลุ ข้าพระพุทธเจ้า ก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับทุกอย่าง อนึ่งเล่า ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีกรณียกิจอะไร 
ที่ยิ่ง ขึ้นไป หรือกรณียกิจที่ข้าพระพทธเจ้าท่าเสร็จแล้ว ก็ไม่ต้องกลับสั่งสมอีก ข้าพระพทธเจ้าควร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 271 

ทำความช่วยเหลือสงฆ์อย่างไรหนอ พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้านั้นคิดตกลงใจว่า ถ้ากระไร 
ข้าพระพุทธเจ้าควรแต่งตั้งเสนาสนะ และแจกอาหาร แก่สงฆ์ ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะแต่งตั้ง 
เสนาสนะ และแจกอาหารแก่สงฆ์ พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ ทัพพะ ถ้าเช่นนั้น เธอจงแต่งตั้งเสนาสนะ และ 
แจกอาหารแก่สงฆ์เถิด ท่านพระทัพพมัลลบุตรทูลรับสนอง พระพุทธานุญาตแล้ว ฯ 
สมมติภิกษุแต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น 

[๕๙๒] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาใน เพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงสมมติ 
ทัพพมัลลบุตรให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ และแจกอาหาร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอให้ทัพพะรับ ครั้นแล้ว 
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่ง ของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
สมมติท่านพระทัพพมัลลบุตร ให้เป็นผู้แต่งตั้ง เสนาสนะและแจกอาหาร นี้เป็นญัตติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติท่านพระทัพพมัลลบุตรให้เป็นผู้แต่งตั้ง 
เสนาสนะและแจกอาหาร การสมมติท่าน พระทัพพมัลลบุตร ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและ 
แจกอาหาร ชอบแก่ ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 
ท่านพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆ์สมมติให้เป็นผู้แต่งตั้ง เสนาสนะและแจกอาหารแล้ว 
ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรง ความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๕๙๓] ก็แล ท่านพระทัพพมัลลบุตรอันสงฆ์สมมติแล้ว ย่อมแต่งตั้งเสนาสนะสำหรับ 
หมู , ภิกษุผู้เสมอกันรวมไว้เป็นพวกๆ คือ ภิกษุเหล่าใดทรงพระสูตร ท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวม 
ภิกษุเหล่านั้น ไว้แห่งเดียวกันด้วยประสงค์ว่า พวกเธอ จักซักซ้อมพระสูตรกัน ภิกษุเหล่าใดทรง 
พระวินัย ท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุ เหล่านั้นไว้แห่งเดียวกัน ด้วยประสงค์ว่า พวกเธอจัก 
วินิจฉัยพระวินัยกัน ภิกษุเหล่าใดเป็นพระธรรมกถึก ท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้ 
แห่งเดียวกัน ด้วยประสงค์ว่า พวกเธอชักสนทนาธรรมกัน ภิกษุเหล่าใดได้ฌาน ท่านก็แต่งตั้ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 272 

เสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งเดียวกัน ด้วยประสงค์ว่า พวกเธอจักไม่รบกวนกัน ภิกษุเหล่าใด 
ชอบกล่าวดิรัจฉานกถา มีการบำรุงร่างกายอยู่มาก ท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่ง 
เดียวกัน ด้วยประสงค์ว่า ท่านเหล่านี้ จักอยู่ด้วยความยินดีแม้นี้ภิกษุเหล่าใดมาในเวลาคํ่าคืน 
ท่านก็เข้าจตุตถฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ แล้วแต่งตั้งเสนาสนะสำหรับภิกษุแม้เหล่านั้น ด้วย 
แสงสว่าง นั้นแล ภิกษุทั้งหลาย ย่อมแกล้งมาแม้เวลาคํ่า ด้วยประสงค์ว่า พวกเราชักได้ดู อิทธิ 
ปาฏิหาริย์ของท่านพระทัพพมัลลบุตร ดังนี้ก็มี 

ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระทัพพมัลลบุตร แล้วพูดอย่างนี้ว่า พระคุณเจ้าทัพพะ ขอ 
ท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกผม 

ท่านพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านปรารถนาที่ไหน ผมจะแต่งตั้งที่นั้น 
ภิกษุเหล่านั้นแกล้งกล่าวอ้างที่ไกลๆ ว่า พระคุณเจ้าทัพพะ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกผม 
ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะ ให้พวกผมที่เหวสำหรับทั้งโจร ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะ 
ให้พวกผมที่กาฬศิลา ข้างภูเขาอิสิคิลิ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกผมที่ทั้าสัตตบรรณคูหาข้าง 
ภูเขาเวภาระ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกผมที่เงื้อมเขาสัปปโสณฑิกะใกล้ สีตวัน ขอท่านจง 
แต่งตั้งเสนาสนะให้พวกผมที่ซอกเขาโคมฏะ ขอท่านจงแต่งตั้ง เสนาสนะให้พวกผมที่ซอกเขา 
ดึณฑุกะ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกผมที่ ซอกเขากโปตะ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้ 
พวกผมที่ตโปทาราม ขอท่านจง แต่งตั้งเสนาสนะให้พวกผม ที่ชีวกัมพวัน ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะ 
ให้พวกผม ที่ มัททกุจฉิมฤคทายวัน 

ท่านพระทัพพมัลลบุตร จึงเข้าจตุตถฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ มีองคุลีส่องสว่างเดินนำ 
หน้าภิกษุเหล่านั้นไป แม้ภิกษุเหล่านั้นก็เดินตามหลังท่าน พระทัพพมัลลบุตรไป ด้วยแสงสว่างนั้นแล 
ท่านพระทัพพมัลลบุตรแต่งตั้ง เสนาสนะสำหรับภิกษุเหล่านั้น โดยชี้แจงอย่างนี้ว่า นี่เตียง นี่ตั้ง นี่ 
ฟูก นี่หมอน นี่ที่ถ่ายอุจจาระ นี่ที่ถ่ายป้สสาวะนี่นั้าฉัน นี่นั้าใช้ นี่ไม้เท้านี่ระเบียบกติกาสงฆ์ 
ควรเข้าเวลานี้ควรออกเวลานี้ครั้นแต่งตั้งเสนาสนะเพื่อภิกษุเหล่านั้น เสร็จแล้ว กลับมาสู่พระ 
เวฬุวันวิหารตามเดิม ฯ 

เรื่องพระเมตติยะและพระคุมมชกะ 

[๕๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เป็นพระบวชใหม่และมีบุญน้อย 
เสนาสนะของสงฆ์ชนิดเลว และอาหารอย่างเลว ย่อม ตกถึงแก่เธอทั้งสอง ครั้งนั้น ชาวบ้านใน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 273 

พระนครราชคฤห์ชอบถวายเนยใสบ้างนั้ามันบ้าง แกงที่มีรสดีๆ บ้าง ซึ่งขัดปรุงเฉพาะพระเถระ 
ส่วนพระเมตติยะและ พระภุมมชกะ เขาถวายอาหารอย่างธรรมดาตามแต่จะหาได้ มีชนิดปลายข้าว 
มี นั้าสัมเป็นกับ เวลาหลังอาหารเธอทั้งสองกลับจากบิณฑบาตแล้ว เที่ยวถามพวก พระเถระว่า ใน 
โรงฉันของพวกท่านมีอาหารอะไรบ้าง ขอรับ ในโรงฉันของพวก ท่านไม่มีอะไรบ้าง ขอรับ พระเถระ 
บางพวกบอกอย่างนี้ว่า พวกเรามีเนยใส นี้ามัน แกงที่มีรสอร่อยๆ ส่วนพระเมตติยะและพระ 
ภุมมชกะพูดอย่างนี้ว่า พวก ผมไม่มีอะไรเลย ขอรับ มีแต่อาหารอย่างธรรมดาตามที่จะหาได้ เป็น 
ชนิด ปลายข้าวมีนี้าล้มเป็นกับ ฯ 

[๕๙๕] สมัยต่อมา คหบดีผู้ 1 ชอบถวายอาหารที่ดี ถวายภัตตาหารวันละ ๔ ที่แก , สงฆ์เป็น 
นิตยภัต เขาพร้อมด้วยบุตรภรรยา อังคาสอยู่ใกล้ๆ ในโรงฉัน คนอื่นๆ ย่อมถามด้วยข้าวสุก กับ 
ข้าว นี้ามัน แกงที่มีรสอร่อยๆ 

[๕๙๖] คราวนั้น ภัตตุเทสก์ได้แสดงภัตตาหารของคหบดี ผู้ชอบถวาย อาหารที่ดี แก่ 
พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น ขณะนั้น ท่าน คหบดีไปสู่อารามด้วยกรณียะบาง 
อย่าง เข้าไปหาท่านพระทัพพมัลลบุตร นมัสการ แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระทัพพ 
มัลลบุตรแสดงธรรมีกถาให้ท่าน คหบดีผู้นั่งแล้ว ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ครั้นแล้ว 
คหบดีเรียน ถามว่า พระคุณเจ้าแสดงภัตตาหารเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ที่เรือนของกระผมแก่ใครขอรับ 
ท่านพระทัพพมัลลบุตรตอบว่า อาตมาแสดงให้แก่พระเมตติยะกับพระ ภุมมชกะแล้ว ขณะนั้น 
คหบดีมีความเสียใจว่า ไฉนภิกษุลามกขักฉันภัตตาหาร ในเรือนเราเล่า แล้วไปเรือนสั่งหญิงคนรับใช้ 
ไว้ว่าแม่สาวใช้ เจ้าจงขัดอาสนะ ไว้ที่ซุ้มประตู แล้วอังคาสภิกษุผู้จะมาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ด้วย 
ปลายข้าว มี นั้าผักดองเป็นกับ หญิงคนใช้รับคำของคหบดีแล้ว ครั้งนั้นพระเมตติยะและพระ 
ภุมมชกะกล่าวแก , กันว่า คุณ เมื่อวานนี้ท่านภัตตุทเทสก์แสดงภัตตาหารของคหบดี ให้พวกเรา พรุ่งนี้ 
คหบดีพร้อมด้วยบุตรภรรยาขักอังคาสพวกเราอยู่ใกล้ๆ คน อื่นๆ จักถามด้วย ข้าวสุก กับข้าว นี้ามัน 
แกงที่มีรสอร่อยๆ เพราะความ ดีใจนั้นแล ตกกลางคืนภิกษุ ๒ รูปนั้นนอนหลับไม่เต็มตื่น ครั้น 
เวลาเช้า พระ เมตติยะและพระภุมมชกะครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตร จีวรเดินเข้าไปยังนิเวศน์ 
ของท่านคหบดี หญิงคนรับใช้นั้นได้แลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะกำลัง เดินมาแต่ไกล 
ครั้นแล้ว'จึงปอาสนะถวายที่ซ้มประต แล้วกล่าวว่า นิมนต์นั่ง เจ้าค่ะ จึงพระเมตติยะและพระภมมชกะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 274 

นึกว่า ภัตตาหารคงจะยังไม , เสร็จเป็นแน่ เขาจึงให้เรานั่งพักที่ซุ้มประตูก่อน ขณะนั้น หญิงคนรับ 
ใช้ ได้นำอาหารปลายข้าว ซึ่งมีนั้าผักดองเป็นกับเข้าไปถวาย พลางกล่าวว่านิมนต์ฉันเถิดเจ้าค่ะ 
กิ. น้องหญิง พวกฉันเป็นพระรับนิตยภัต จ้ะ 

ญ. ดิฉันทราบว่าพระคุณเจ้าเป็นพระรับนิตยภัต เจ้าค่ะ แต่เมื่อวานนี้เอง ท่านคหบดีได้สั่ง 
ดิฉันไว้ว่าแม่สาวใช้ เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วอังคาส ภิกษุผู้จะมาฉันภัตตาหารในวัน 
พรุ่งนี้ด้วยปลายข้าวมีนั้าผักดองเป็นกับ นิมนต์ฉัน เถิด เจ้าค่ะ 

พระเมตติยะและพระภุมมชกะพูดกันว่า คุณ เมื่อวานนี้เอง ท่านคหบดี ไปสู่อารามที่สำนัก 
พระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงลูกพระทัพพมัลลบุตรยุยงใน สำนักคหบดีเป็นแน่ เพราะความเสียใจ 
นั้นแล ภิกษุทั้งสองรูปนั้นฉันไม , อิ่ม ครั้น เวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตไปสู่อาราม เก็บบาตร 
จีวรแล้ว นั่งรัดเข่าด้วย ผ้าสังฆาฏิอยู่ภายนอกซุ้มประตูอาราม นิ่งอั้น เก้อเขิน คอตก ล้มหน้า 
ซบเซา ไม , พูดจา ฯ 

ภิกษุณีเมตติยาไปเยี่ยม 

คราวนั้น ภิกษุณีฌตติยาเข้าไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แล้ว ได้กล่าวว่า ดิฉัน 
ไหว้ เจ้าค่ะ เมื่อนางกล่าวอย่างนั้นแล้ว ภิกษุทั้งสองรูปก็มิได้ ทักทายปราศรัย แม้ครั้งที่สอง ... แม้ 
ครั้งที่สาม นางก็ได้กล่าวว่าดิฉันไหว้ เจ้าค่ะ แม้ครั้งที่สาม ภิกษุทั้งสองรูป ก็มิได้ทักทายปราศรัย 
ภิกษุณีเมตติยาถามว่า ดิฉันผิดต่อพระคุณเจ้าอย่างไร ทำไมพระคุณเจ้า จึงไม่ทักทายปราศรัย 
กับดิฉัน 

ภิกษุทั้งสองตอบว่า ก็จริงอย่างนั้นแหละ น้องหญิง พวกเราลูกพระ ทัพพมัลลบุตรเบียด 
เบียนอยู่ เธอยังเพิกเฉยได้ 

เม. ดิฉันจะช่วยเหลืออย่างไร เจ้าค่ะ 

กิ. น้องหญิง ล้าเธอเต็มใจช่วย วันนี้พระผู้มีพระภาคต้องให้พระทัพพมัลลบุตรสึก 
เม. ดิฉันจะทำอย่างไร ดิฉันสามารถจะช่วยเหลือได้ด้วยวิธีไหน 
กิ. มาเถิดห้องหญิง เธอจงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค กราบทูลอย่างนี้ว่า กรรมนี้ไม่ 
แนบเนียน ไม่สมควร ทิศที่ไม่มีภัย ไม่มีจัญไร ไม , มีอันตราย บัดนี้ กลับมามีภัย มีจัญไร มี 
อันตราย ณ สถานที่ไม่มีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้น หม่อมฉันลูกพระคุณเจ้าทัพพมัลลบุตรประทูษ 
ร้าย คล้ายนี้าถกไฟเผา พระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 275 

นางรับคำของภิกษุทั้งสอง แล้วเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า กรรมนี้ไม่ แนบเนียน ไม , สมควร ทิศที่ไม่มีภัย 
ไม่มีจัญไร ไม่มีอันตราย บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไม่มีลม บัดนี้ กลับมา 
มีลมแรงขึ้น หม่อมฉัน ถูกพระคุณเจ้าทัพพมัลลบุตรประทุษร้าย คล้ายนำถูกไฟเผา พระพุทธเจ้าข้า ฯ 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๕๙๗] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะ เหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได้ 
หรือว่า เป็นผู้ทำกรรมตามที่ภิกษุณีนี้กล่าวหา ท่านพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลว่า พระองค์ย่อมทรง 
ทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็น อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า 

แม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาค -.. 

แม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า ดูกร ทัพพะ เธอยังระลึก 
ได้หรือว่า เป็นผู้ทำกรรมตามที่ภิกษุณีนี้กล่าวหา ท่านพระ ทัพพมัลลบุตรกราบทูลว่า พระองค์ย่อม 
ทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตย่อมไม่กล่าวแล้คำกล่าวหาเช่นนี้ล้าเธอทำก็จง บอกว่าทำ ล้าไม , ได้ 
ทำ ก็จงบอกว่าไม , ได้ทำ 

ท. พระพุทธเจ้าข้า ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว แม้โดยความฟินก็ ยังไม , รู้จักเสพ 
เมถุนธรรม จะกล่าวไยถึงเมื่อตื่นอยู่เล่า 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ นั้นแล พวกเธอจง 
ให้ภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย และจงสอบสวนภิกษุเหล่านี้ครั้น แล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จเข้าพระ 
วิหาร ลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุณี เมตติยาสึกแล้ว จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะได้แถลง 
เรื่องนี้กะภิกษุทั้งหลาย ว่า ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านอย่าให้ภิกษุณีเมตติยาสึกเสียเลย นางไม่ผิด 
อะไร พวกผมแค้นเคือง ไม่พอใจ มีความประสงค์จะให้ท่านพระทัพพมัลลบุตรเคลื่อนจากพรหมจรรย์ 
จึงได้ให้นางใส่ไคล้ 

ภิกษุทั้งหลายถามว่า ก็พวกคุณโจทท่านพระทัพพมัลลบุตร ด้วยศีลวิบัติ อันหามูลมิได้หรือ 

ภิกษุทั้งสองนั้นรับว่า อย่างนั้น ขอรับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 276 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระเมตติยะและ 
พระภุมมชกะ จึงได้โจทท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันหา มูลมิได้เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุเมตติยะและ 
ภิกษุภุมมชกะโจททัพพมัลลบุตร ด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้สติวินัยแก , ทัพพมัลลบุตรผู้ถึงความไพบูลย์แห่ง 
สติแล้ว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้ทัพพมัลลบุตรนั้น พึงเข้า ไปหาสงฆ์ ห่มผ้า 
อุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นั่งกระหย่งประคอง อัญชลี แล้วกล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 
คำขอสติวินัย 

ท่านเจ้าข้า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้ โจทข้าพเจ้าด้วยศีลวิบัติ อันไม , มีมูล ข้าพเจ้า 
นั้นถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง ... 

พึงขอแท้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้โจท ข้าพเจ้าด้วยศีลวิบัติ 
อันไม่มีมูล ข้าพเจ้านั้นถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติ วินัยกะสงฆ์ แท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๕๙๘] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติ จตุตถกรรมวาจา ว่า 
ด้งนี้:- 

กรรมวาจาให้สติวินัย 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุเมตติยะและภิกษุ ภุมมชกะนี้ โจทท่านพระ 
ทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล ท่าน พระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว 
ขอสติวินัยกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สติวินัย แกทานพระทัพพ 
มัลลบตรผ้ถึงความไพบลย์แห่งสติแล้ว นี้เป็นณัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 277 

ท่านเจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะ นี้ โจทท่านพระ 
ทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล ท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว 
ขอสติวินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้ สติวินัยแก่ท่านพระทัพพมัลลบุตร ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว 
การ ให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพพมัลลบุตร ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้ นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จง พึงข้าพเจ้า ภิกษุเมตติยะ 
และภิกษุภุมมชกะนี้ โจทท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล ท่านพระทัพพมัลลบุตร 
เป็นผู้ถึงความ ไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้สติวินัยแก่ท่านพระ ทัพพมัลลบุตร 
ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว การให้สติวินัยแก , ท่าน พระทัพมัลลบุตร ผู้ถึงความไพบูลย์แห่ง 
สติแล้ว ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

สติวินัย อันสงฆ์ให้แล้วแก่ท่านพระทัพพมัลลบุตร ผู้ถึงความ ไพบูลย์แห่งสติแล้ว 
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 
การให้สติวินัยที่เป็นธรรมมี ๕ อย่าง 

[๕๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การให้สติวินัยที่เป็นธรรมมี ๕ อย่างนี้คือ ภิกษุเป็นผู้หมดจด 
ไม่ต้องอาบัติ ๑ ผู้อื่นโจทเธอ ๑ เธอขอ ๑ สงฆ์ให้สติวินัย แก่เธอ ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยธรรม 
ให้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การให้สติวินัย ที่เป็นธรรมมี ๕ อย่างนี้แล ฯ 
เรื่องพระกัคคะ 

[๖๐๐] โดยสมัยนั้นแล พระคัคคะวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติ ละเมิดกิจอันไม่ควร 
แก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วย กาย ภิกษุทั้งหลายโจทพระคัคคะด้วย 
อาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึก 
อาบัติเห็นปานนี้เธอ กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้น 
วิกลจริต มีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา 
และพยายามทำด้วยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไม , ได้ ผมหลง ได้ทำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอ 
กล่าวอยู่แม้อย่างนั้น ก็ยังโจทเธออยู่ตามเติมว่า ท่านต้อง อาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงได้โจท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 278 

พระค'คคะ ด้วยอาบัติที่เธอ วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติ 
แล้ว จง ระลึกอาบัติเห็นปานนี้เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน เสียแล้ว 
ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าว 
ด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไม , ได้ ผมหลง ได้ทำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย 
ผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้น ก็ยังโจท เธออยู่ตามเติมว่า ท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นปาน 
นี้แล้วกราบทูลเรื่อง นั้นแด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุทั้งหลายโจท 
ภิกษุค'คคะ ... จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้อมูฬหรินัยแก , ภิกษุค็คคะผู้หายวิกลจริตแล้ว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้ คัคคะภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์ 
เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้ว กล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 
คำขออมูฬหรินัย 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าวิกลจริต มีชิตแปรปรวนเสียแล้ว ข้าพเจ้านั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน 
ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วย วาจาและพยายามทำด้วยกาย 
ภิกษุทั้งหลายโจทข้าพเจ้า ด้วยอาบัติพี่ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า 
ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็น ปานนี้ข้าพเจ้ากล่าวกะภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย 
ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอัน 
ไม่ควรแก่ สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกาย ผมระลึกอาบัตินั้น ไม่ได้ 
ผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันข้าพเจ้ากล่าวอยู่แม้อย่างนั้นก็ยังโจท ข้าพเจ้าอยู่ตามเติมว่า 
ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น หายวิกลจริตแล้ว ขออมูฬห 
วินัยกะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง -.. 

พึงขอแม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ข้าพเจ้านั้น 
วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็น อันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 279 

และพยายามทำด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทข้าพเจ้าด้วย อาบัติที่ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวน 
ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติ แล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ข้าพเจ้ากล่าวกะภิกษุ 
เหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน 
ได้ประพฤติ ละเมิดกิจอันไม , ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท่าด้วยกาย 
ผมระลึกอาบัตินั้นไม , ได้ ผมหลงได้ท่าสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันข้าพเจ้ากล่าว อยู่แม้อย่างนั้น ก็ยัง 
โจทข้าพเจ้าอยู่ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็น ปานนี้ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นหาย 
วิกลจริตแล้วขออมูฬหรินัยกะสงฆ์ แม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๖๐๑] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่า 
ดังชี:- 

กรรมวาจาให้อมูฬหรินัย 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า คัคคะภิกษุนี้วิกลจริตมีจิตแปรปรวน เธอวิกลจริต 
มีชิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่ สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา 
และพยายามท่าด้วยกาย ภิกษุ ทั้งหลายโจทคัคคะภิกษุด้วยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน 
ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกล่าวอย่างนี้ว่า 
ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ 
ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท่าด้วยกาย 
ผมระลึก อาบัตินั้นไม , ได้ ผมหลง ได้ท่าสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่ แม้อย่างนั้น 
ก็ยังโจทเธออยู่ตามเติมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึก อาบัติเห็นปานนี้เธอหายวิกลจริตแล้ว 
ขออมูฬหรินัยกะสงฆ์ ล้าความ พร้อมพรั่งของสงฆ์ลึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้อมูฬหรินัยแก่คัคคะภิกษุ 
ผู้หาย วิกลจริตแล้ว นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า คัคคะภิกษุนี้วิกลจริตมีจิต แปรปรวน เธอวิกลจริต 
มีชิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา 
และพยายามท่าด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทคัคคะภิกษุด้วยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน 
ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปาน นี้เธอกล่าวอย่างนี้ว่า 
ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีชิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติ 
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่ สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท่าด้วยกาย ผม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 280 

ระลึกอาบัตินั้นไม , ได้ ผมหลง ได้ทำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าว อยู่แม้อย่างนั้น ก็ยัง 
โจทเธออยู่ตามเติมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึก อาบัติเห็นปานนี้เธอหายวิกลจริตแล้ว 
ขออมูฬหรินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้ อมูฬหรินัยแก่คัคคะภิกษุผู้หายวิกลจริตแล้ว การให้อมูฬหรินัย 
แก่คัคคะ ภิกษุผู้หายวิกลจริตแล้ว ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบ แก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

อมูฬหวินัย อันสงฆ์ให้แล้วแก่คัคคะภิกษุ ผู้หายวิกลจริตแล้ว ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

ให้อมูฬหรินัยไม่เป็นธรรม ๓ หมวด 

[๖๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การให้อมูฬหรินัย ไม่เป็นธรรม ๓ หมวด เป็นธรรม ๓ หมวด 
นี้ การให้อมูฬหรินัย ไม่เป็นธรรม ๓ หมวด เป็นไฉน 
หมวดที่ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติ สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุ 
รูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้เธอกำลัง ระลึก กล่าวอย่างนี้ 
ว่า คุณ ผมต้องอาบัติแล้ว แต่ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไม , ได้ สงฆ์ให้ อมูฬหรินัยแก่เธอ การให้ 
อมูฬหรินัยไม่เป็นธรรม ฯ 

หมวดที่ ๒ 

[๖๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สงฆ์หรือ ภิกษุ ๒-๓ รูป 
หรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็น ปานนี้เธอระลึกได้จึงกล่าวอย่าง 
นี้ว่า คุณ ผมระลึกได้เหมือนความฟิน สงฆ์ให้ อมูฬหรินัยแก่เธอ การให้อมูฬหรินัยไม่เป็นธรรม ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๖๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยต้องอาบัติ สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป 
หรือภิกษรปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริตแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 281 

แต่ยังทำเป็นวิกลจริตว่า ผมก็ทำอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ทำอย่างนี้ สิ่งนี้ควรแก , ผม สิ่งนี้ควรแม้แก่ 
ท่านทั้งหลาย สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่เธอ การให้ อมูฬหวินัยไม่เป็นธรรม ฯ 
การให้อมูฬหรินัยไม่เป็นธรรม ๓ หมวด เหล่านี้ 
ให้อมูฬหรินัยไม่เป็นธรรม ๓ หมวด จบ 


ให้อมูฬหรินัยเป็นธรรม ๓ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๖๐๕] การให้อมูฬหรินัยเป็นธรรม ๓ หมวด เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่ สมณะเป็นอันมาก ทั้ง 
ที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกาย สงฆ์ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า 
ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้เธอ ระลึกไม , ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมต้องอาบัติ 
แล้วแต่ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไม , ได้ สงฆ์ให้อมูฬหรินัยแก่เธอ การให้อมูฬหรินัยเป็นธรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๖๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้วิกลจริตมีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติ 
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ พยายามทำด้วยกาย สงฆ์หรือ 
ภิกษุ ๒-๓ รูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอว่า ท่านต้อง อาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้เธอ 
ระลึกไม , ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมระลึก ได้คล้ายความฟิน สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก'เธอ การให้ 
อมูฬหวินัยเป็นธรรม ฯ 

หมวดที่ ๓ 

[๖๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้วิกลจริต มีจิตแปร ปรวน ได้ประพฤติ 
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ พยายามทำด้วยกาย สงฆ์หรือภิกษุ 
๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่าน ต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้เธอ 
วิกลจริต ทำอาการวิกลจริตว่า ผมก็ทำ อย่างนี้แม้ท่านทั้งหลายก็ทำอย่างนี้สิ่งนี้ควรแม้แก่ผม 
สิ่งนี้ควรแม้แก่ท่านทั้งหลาย สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่เธอ การให้อมูฬหรินัยเป็นธรรม ฯ 
การให้อมูฬหรินัยเป็นธรรม ๓ หมวด เหล่านี้ 
ให้อมูฬหรินัยเป็นธรรม ๓ หมวด จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 282 

ทำกรรมไม่ตามปฏิญาณ 

[๖๐๘] สมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ทำกรรม คือ ตัชชนียกรรมบ้าง นิยสกรรมบ้าง ปฏิ 
สารณียกรรมบ้าง อุกเขปนึยกรรมบ้าง แก่ภิกษุทั้งหลาย ไม่ตามปฏิญาณ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงได้ทำกรรมคือ ตัชชนึยกรรมบ้าง นิยส 
กรรมบ้าง ปัพพาชนึยกรรมบ้าง ปฏีสารณียกรรมบ้าง อุกเขปนึยกรรมบ้าง แก่ภิกษุทั้งหลาย ไม่ตาม 
ปฏิญาณเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พระฉัพพัคคีย์ 
ทำกรรม คือ ตัชชนึยกรรมบ้าง นิยสกรรมบ้าง ปัพพาชนึยกรรมบ้าง ปฏิสารณียกรรมบ้าง อุกเขปนีย 
กรรมบ้าง แก่ภิกษุทั้งหลาย ไม่ตามปฏิญาณ จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมคือ ตัชชนึยกรรมก็ดี นิยสกรรมก็ดี ปัพพาชนึยกรรมก็ดี ปฏิสารณียกรรม 
ก็ดี อุกเขปนียกรรมก็ดี อันภิกษุไม , พึงทำ แก , ภิกษุทั้งหลาย ไม่ตามปฏิญาณ รูปใดทำ ต้องอาบัติ 

ทูกกฏ ฯ 

ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 

[๖๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทำตามปฏิญาณที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้แลที่เป็นธรรมอย่างนี้ 
การทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรมอย่างไร 

ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่าน 
ต้องอาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติสังฆาทิเสส การปรับอย่างนี้ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติถุลลัจจัย สงฆ์ 
ปรับเธอด้วยอาบัติถุลลัจจัย การปรับอย่างนี้ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 

ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติปาจิตตีย์ สงฆ์ปรับ 
เธอด้วยอาบัติปาจิตตีย์ การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม , เป็นธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 283 

ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ 
สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาฏิเทสนึยะ การปรับอย่างนี้ ชื่อว่าทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติทุกกฏ สงฆ์ปรับ 
เธอด้วยอาบัติทุกกฏ การปรับอย่างนี้ชื่อว่าทำตาม ปฏิญาณไม่เป็นธรรม 

ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์ 
ปรับเธอด้วยอาบัติทุพภาสิต การปรับอย่างนี้ชื่อว่าทำตาม ปฏิญาณไม่เป็นธรรม 
ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. 

ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจขัย -.. 

ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์ -.. 

ภิกษุต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ -.. 

ภิกษุต้องอาบัติทุกกฏ ... 

ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์ 
ปรับเธอด้วยอาบัติปาราชิก การปรับอย่างนี้ชื่อว่าทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 

ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติสังฆาทิเสส การปรับอย่างนี้ชื่อว่า ทำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 
ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติถุลลัจขัย 
สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติถุลลัจขัย การปรับอย่างนี้ชื่อว่าทำตาม ปฏิญาณไม่เป็นธรรม 

ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติปาจิตตีย์ สงฆ์ 
ปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตตีย์ การปรับอย่างนี้ชื่อว่าทำตาม ปฏิญาณไม่เป็นธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 284 

ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ สงฆ์ 
ปรับเธอด้วยอาบัติปาฏิเทสนึยะ การปรับอย่างนี้ชื่อว่าท่าตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 

ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า 
ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้องอาบัติ ทุพภาสิต ผมต้องอาบัติทุกกฏ 
สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุกกฏ การปรับอย่างนี้ ชื่อว่าท่าตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ท่าตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม ฯ 
ท่าตามปฏิญาณเป็นธรรม 

[๖๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การท่าตามปฏิญาณเป็นธรรมอย่างไร 

ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้อง 
อาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ถูกละ คุณ ผมต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติ 
ปาราชิก การปรับอย่างนี้ชื่อว่าท่าตามปฏิญาณ เป็นธรรม 

ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. 

ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจขัย -.. 

ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์ -.. 

ภิกษุต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ -.. 

ภิกษุต้องอาบัติทุกกฏ ... 

ภิกษุต้องอาบัติทุพภาษิต สงฆ์ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า 
ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ถูกละคุณ ผมต้องอาบัติ ทุพภาสิต สงฆ์ปรับเธอด้วย 
อาบัติทุพภาสิต การปรับ อย่างนี้ชื่อว่าท่าตาม ปฏิญาณเป็นธรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ท่าตามปฏิญาณเป็นธรรม ฯ 
ระงับอธิกรณ์ด้วยเยภุยยสิกา 

[๖๑๑] สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ถึงความวิวาทกัน 
ในท่ามกลางสงฆ์ กล่าวทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ไม , อาจเพื่อระงับอธิกรณ์นั้นได้ จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็น 
ปานนี้ด้วยเยภยยสิกา พึงสมมติ ภิกษผ้ประกอบด้วยองค์ ๕ ให้เป็นผ้ให้ขับฉลาก คือ:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 285 

๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 
๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 
๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 
๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 
๕. รู้จักฉลากที่ขับแล้วและยังไม่จับ 

ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ 
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติ 
ภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับฉลาก นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้ เป็นผู้ให้จับฉลาก การ 
สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับฉลาก ชอบ แก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ 
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงพูด 

ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆ์สมมติแล้วให้เป็นผู้ให้จับฉลาก ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

การจับฉลากไม่เป็นธรรม ๑๐ อย่าง 

[๖๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การจับฉลากไม่เป็นธรรม ๑๐ อย่าง เป็น ธรรม ๑๐ อย่าง เหล่านี้ 
การจับฉลากไม่เป็นธรรม ๑๐ อย่าง เป็นไฉน คือ:- 
๑. อธิกรณ์เป็นเรื่องเล็กห้อย 
๒. ไม , ลุกลามไปไกล 

๓. ภิกษุพวกนั้นระลึกไม , ได้เอง และพวกอื่นก็ให้ระลึกไม , ได้ 

๔. รู้ว่า อธรรมวาทีมากกว่า 

๕. รู้ว่า ไฉน อธรรมวาทีพึงมีมากกว่า 

๖. รู้ว่า สงฆ์จักแตกกัน 

๗. รู้ว่า ไฉน สงฆ์พึงแตกกัน 

๘. อธรรมวาทีภิกษุจับโดยไม , เป็นธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 286 

๙. อธรรมวาทีภิกษุจับเป็นพวกๆ 

๑๐. ไม่จับตามความเห็น 

การจับฉลากไม่เป็นธรรม ๑๐ อย่าง เหล่านี้ฯ 

การจับฉลากเป็นธรรม ๑๐ อย่าง 
[๖๑๓] การจับฉลากเป็นธรรม ๑๐ อย่าง เป็นไฉน คือ:- 
๑. อธิกรณ์ไม่ใช่เรื่องเล็ก 
๒. ลุกลามไปไกล 

๓. ภิกษุพวกนั้นระลึกได้ และพวกอื่นก็ให้ระลึกได้ 

๔. รู้ว่า ธรรมวาทีมากกว่า 

๕. รู้ว่า ไฉนธรรมวาทีพึงมีมากกว่า 

๖. รู้ว่า สงฆ์จักไม่แตกกัน 

๗. รู้ว่า ไฉนสงฆ์ไม่พึงแตกกัน 

๘. ธรรมวาทีภิกษุจับโดยธรรม 

๙. ธรรมวาทีภิกษุพร้อมเพรียงกันจับ 

๑๐. จับตามความเห็น 

การจับฉลากเป็นธรรม ๑๐ อย่าง เหล่านี้ฯ 

สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรม 

[๖๑๔] สมัยนั้นแล พระอุปวาฬลูกซักถามถึงอาบัติ ในทำมกลางสงฆ์ ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ 
ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งรู้ อยู่ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็ 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระอุปวาฬลูกซักถามถึงอาบัติในทำมกลางสงฆ์ จึงได้ปฏิเสธ 
แล้วปฏิญาณ ปฏิญาณ แล้วปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคๆ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุ 
อุปวาฬลูกซักถามถึงอาบัติในทำมกลางสงฆ์ ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณ แล้วปฏิเสธ ให้การ 
กลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 287 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงทำตัสสปาปิยสิกากรรม ๑- แก , ภิกษุอุปวาฬ 
ก็แล สงฆ์พึงทำอย่างนี้พึงโจทภิกษุอุปวาฬก่อน ครั้นแล้วพึงให้เธอ ให้การ แล้วพึง 
ปรับอาบัติ ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถพึงประกาศให้สงฆ์ ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาทำตัสสปาปิยสิกากรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุปวาฬนี้ถูกซักถาม ถึงอาบัติในท่ามกลางสงฆ์ 
ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ ล้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวาฬ นี้เป็นญัตติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุอุปวาฬนี้ถูกซักถามถึง อาบัติในท่ามกลางสงฆ์ 
ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ สงฆ์ทำ 
ตัสสปาปิยสิกากรรมแก , ภิกษุอุปวาฬ การทำตัสสปาบี่ยสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวาฬชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม -.. 

ตัสสปาปิยสิกากรรมอันสงฆ์ท่าแล้วแก่ภิกษุอุปวาฬ ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

ตัสสปาปิยสิกากรรมเป็นธรรม ๕ อย่าง 

[๖๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การท่าตัสสปาปิยสิกากรรมเป็นธรรม ๕ อย่างนี้คือ:- 
๑. ภิกษุเป็นผู้ไม่สะอาด 
๒. เป็นอลัชชี 
๓. เป็นผู้ถูกโจท 

๔. สงฆ์ท่าตัสสปาปิยสิกากรรมแก่เธอ 
๕. สงฆ์พร้อมเพรียงกันท่าโดยธรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การท่าตัสสปาปิยสิกากรรมเป็นธรรม ๕ อย่างนี้แล ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 288 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๖๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรมไม่ 
เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ไม่ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำ 
ไม่ตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็น กรรมไม , เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี 

หมวดที่ ๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม่ต้อง อาบัติ ๑ ทำเพราะอาบัติมิใช่เป็น 
เทสนาคามินี ๑ ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๓ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้ว ทำ ๑ ไม , ให้จำเลยให้การก่อนแล้ว 
ทำ ๑ ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๔ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำลับหลัง ๑ ทำ โดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็น 
วรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 289 

หมวดที่ ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่สอบถามก่อน แล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๖ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำไม่ตามปฏิญาณ ๑ ทำโดยไม , เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็น 
วรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๗ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะไม่ต้อง อาบัติ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๘ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติมิ ใช่เป็นเทสนาคามินึ ๑ ทำโดยไม , 
เป็นธรรม ๑ สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๙ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ทำเพราะอาบัติที่ แสดงแล้ว ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 290 

หมวดที่ ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , โจทก่อนแล้ว ทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ สงฆ์ 
เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๑๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม , ให้จำเลยให้การ ก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๑๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็น 
ธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ ไม่ปรับอาบัติก่อน แล้วทำ ๑ ทำโดยไม่เป็นธรรม ๑ 
สงฆ์เป็นวรรคทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็นกรรมไม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม , ดี ฯ 

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด จบ 


ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๖๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ สอบถามก่อน แล้วทำ ๑ ทำตามปฏิญาณ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็น กรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 291 

หมวดที่ ๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำ เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี ๑ 
ทำเพราะอาบัติยังมิได้แสดง ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๓ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ให้จำเลย ให้การก่อนแล้วทำ ๑ ปรับ 
อาบัติแล้วทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๔ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำต่อหน้า ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ สอบถามก่อนแล้วทำ ๑ ทำ โดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๖ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำตามปฏิญาณ ๑ ทำโดย ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกัน 
ทำ ๑ 


ดูกรภิกษุทังหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 292 

หมวดที่ ๗ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะต้องอาบัติ ๑ ทำ โดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๘ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินึ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๙ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ทำเพราะอาบัติยังมิได้แสดง ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ โจทก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดย ธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกัน 
ทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 

หมวดที่ ๑๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรม 
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรม ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 293 

หมวดที่ ๑๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็น 
ธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ ปรับอาบัติก่อนแล้วทำ ๑ ทำโดยธรรม ๑ สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันทำ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เป็น กรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัย และระงับดีแล้ว ฯ 

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด จบ 

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด 
หมวดที่ ๑ 

[๖๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำตัสสปาปิย 
สิกากรรม คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ วิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ 
ในสงฆ์๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม , สมควร ๑ เป็นผู้คลุกคลีกับคฤหัสถ์ 
ด้วยการคลุกคลีอันไม , สมควร ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำ ตัสสปาปิยสิกากรรม ฯ 
หมวดที่ ๒ 

[๖๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์ จำนงพึงทำ 
ตัสสปาปิยสิกากรรม คือ เป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศีล ๑ เป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัธยาจาร ๑ เป็นผู้มี 
ทิฐิวิบัติในอติทิฐิ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำ ตัสสปาปิยสิกากรรม ฯ 
หมวดที่ ๓ 

[๖๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อ สงฆ์จำนงพึงทำ 
ตัสสปาปิยสิกากรรม คือ กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ กล่าวติเตียน พระธรรม ๑ กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 

ดกรภิกษทั้งหลาย ภิกษประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำ ตัสสปาปิยสิกากรรม ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 294 
หมวดที่ ๔ 

[๖๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำตัสสปาปิยสิกากรรม แก่ภิกษุ ๓ รูป คือ 
รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 
รูปหนึ่งเป็นพาล ไม , ฉลาด มีอาบัติมาก มี มรรยาทไม่สมควร รูปหนึ่งคลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการ 
คลุกคลีอันไม่สมควร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำตัสสปาปิยสิกากรรม แก่ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ 
หมวดที่ ๕ 

[๖๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำตัสสปาปิยสิกากรรม แก่ภิกษุ ๓ รูป แม้ 
อื่นอีก คือ รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศีล รูปหนึ่งเป็นผู้มี อาจารวิบัติในอัธยาจาร รูปหนึ่งเป็นผู้มี 
ทิฐิวิบัติในอติทิฐิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำตัสสปาปิยสิกากรรม แก่ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ 
หมวดที่ ๖ 

[๖๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ ภิกษุ ๓ รูป แม้ 
อื่นอีก คือ รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า รูปหนึ่งกล่าวติเตียน พระธรรม รูปหนึ่งกล่าวติเตียน 
พระสงฆ์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จำนงพึงทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุ ๓ รูป นี้แล ฯ 
ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด จบ 


วัตร ๑๘ ข้อ 

[๖๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ลูกสงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแล้วนั้น ต้องประพฤติ 
ชอบ วิธีประพฤติชอบในตัสสปาปิยสิกากรรมนั้น ดังต่อไปนี้:- 
๑. ไม , พึงให้อุปสมบท 
๒. ไม่พึงให้นิสัย 
๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 
๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 295 

๕. แม้ได้รับสมมติไว้แล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 

๖. สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรมเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น 

๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน 

๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น 

๙. ไม , พึงติกรรม 

๑๐. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม 
๑๑. ไม , พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 
๑๒. ไม่พึงห้ามปวารณาแก , ปกตัตตะภิกษุ 
๑๓. ไม่พึงทำการไต , สวน 
๑๔. ไม , พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์ 
๑๕. ไม , พึงให้ภิกษุอื่นทำโอกาส 
๑๖. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น 
๑๗. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 
๑๘. ไม , พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สักันในอธิกรณ์ 
คราวนั้น สงฆ์ไต้ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่พระอุปวาฬแล้ว ฯ 
ภิกษุก่อการวุ่นวาย 

[๖๒๕] สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ 
ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าว ด้วยวาจา และพยายามทำด้วยกาย 
ครั้งนั้น พวกเธอคิดว่า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประ 
พฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกาย ล้าพวก 
เราจักปรับกัน ด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้น จะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ 
เพื่อความแตกกันก็ได้ พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ แล้วกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ 
พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 

[๖๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดความบาดหมาง เกิดความ 
ทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็น อันมาก ทั้งที่กล่าวด้วย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 296 

วาจาและพยายามทำด้วยกาย ถ้าพวกเธอในหมู , นั้นคิดอย่างนี้ ว่า พวกเราเกิด ความบาดหมาง เกิด 
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติ ละเมิดกิจอันไม , ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าว 
ด้วยวาจาและพยายามทำด้วย กาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึง 
เป็นไปเพื่อความ รุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนั้น ด้วยติณวัตถารกะ ฯ 
วิธีระงับ 

[๖๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงระงับอย่างนี้:- 

ภิกษุทุกๆ รูปพึงประชุมในที่แห่งเดียวกัน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ 
สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

ญัตติกรรมวาจาระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ 
ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา 
และพยายามทำด้วยกาย ถ้า พวกเราชักให้ปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึง 
เป็นไป เพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความ พร้อมพรั่งของ 
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์นี้ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มี'โทษหนัก เว้นอาบัติเนื่อง 
ด้วยคฤหัสถ์ 

บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ฝ่ายของ ตนทราบด้วยคณะ 
ญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

คณะญัตติกรรมวาจา 

ขอท่านทั้งหลายจงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ 
พยายามทำด้วยกาย ถ้า พวกเราชักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป 
เพื่อ ความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความ พร้อมพรั่งของท่าน 
ทั้งหลายถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่าน ทั้งหลาย และอาบัติของตนในท่ามกลาง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 297 

สงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้น อาบัติที่มี'โทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ 
ท่าน ทั้งหลาย และเพื่อประโยชน์แก่ตน ฯ 

[๖๒๘] ลำดับนั้น บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง 

ประกาศให้ฝ่ายของตนทราบด้วยคณะญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
คณะญัตติกรรมวาจา 

ขอท่านทั้งหลายจงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ 
พยายามทำด้วยกาย ถ้า พวกเราชักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป 
เพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความ พร้อมพรั่งของท่าน 
ทั้งหลายถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่าน ทั้งหลาย และอาบัติของตน ในท่ามกลาง 
สงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้น อาบัติที่มี'โทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก , 

ท่าน ทั้งหลาย และเพื่อประโยชน์แก่ตน ฯ 

[๖๒๙] บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ ให้สงฆ์ทราบด้วย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

ญัตติทุติยกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ 
ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา 
และพยายามทำด้วยกาย ถ้า พวกเราชักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อ 
ความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความ พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้ และอาบัติของตน ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ 
เว้นอาบัติที่มี โทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้ และเพื่อ 
ประโยชน์แก , ตน นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 298 

พยายามทำด้วยกาย ถ้าพวกเราชักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป 
เพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ข้าพเจ้า แสดงอาบัติของท่าน 
เหล่านี้และอาบัติของตน ในท่ามกลางสงฆ์ด้วย ติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้น 
อาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตน การแสดง 
อาบัติเหล่านี้ของพวกเรา ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้น อาบัติที่มี'โทษหนัก เว้น 
อาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน 
ผู้นั้นพึงพูด 

อาบัติเหล่านี้ของพวกเราเว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติ เนื่องด้วยคฤหัสถ์ ข้าพเจ้า 
แสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ 
ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๖๓๐] ลำดับนั้น บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง 
ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
ญัตติทุติยกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ 
พยายามท่าด้วยกาย ถ้า พวกเราชักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป 
เพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความ พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่ 
แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้ และอาบัติของตนในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัต 
ถารกะ เว้นอาบัติที่มี โทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้ และ 
เพื่อประโยชน์แก่ตน นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ 
พยายามท่าด้วยกาย ถ้า พวกเราชักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป 
เพื่อ ความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ข้าพเจ้า แสดงอาบัติของท่าน 
เหล่านี้และอาบัติของตนในท่ามกลางสงฆ์ ด้วย ติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้น 
อาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก , ตน การแสดง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 299 

อาบัติเหล่านี้ของพวกเราในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติ ที่มี'โทษหนัก เว้นอาบัติ 
เนื่องด้วยคฤหัสถ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้ นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด 

อาบัติเหล่านี้ของพวกเรา เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติ เนื่องด้วยคฤหัสถ์ ข้าพเจ้า 
แสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความ 
นี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๖๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นเป็น ผู้ออกแล้วจาก 
อาบัติเหล่านั้น เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เว้นผู้แสดงความเห็นแย้ง 
เว้นผู้ไม , ได้อยู่ในที่นั้น ฯ 

อธิกรณ์ 

[๖๓๒] โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุวิวาทกับพวกภิกษุณีบ้าง พวกภิกษุณี วิวาทกับพวกภิกษุ 
บ้าง ฝ่ายพระฉันนะเข้าแทรกแซงพวกภิกษุณี แล้ววิวาทกับ พวกภิกษุ ให้ถือฝ่ายภิกษุณี บรรดาภิกษุที่ 
เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระฉันนะจึงได้เข้าแทรกแซงพวกภิกษุณี 
แล้ววิวาทกับพวกภิกษุ ให้ถือฝ่ายภิกษุณีเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ทรงสอบถาม ภิกษุทั้งหลายว่า ข่าวว่า ภิกษุฉันนะเข้าแทรกแซงพวกภิกษุณี แล้ววิวาทกับพวกภิกษุ 
ให้ถือฝ่ายภิกษุณี จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณ์ ๔ นี้ คือ วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรฟ้ ฯ 
อธิกรณ์ ๔ อย่าง 
๑. วิวาทาธิกรณ์ 

[๖๓๓] ในอธิกรณ์ ๔ อย่างนั้น วิวาทาธิกรฟ้ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ 
ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมวิวาทกันว่า 

๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม 

๒. นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 300 

๓. นี้พระตถาคตเจ้าตรัสภาษิตไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ตรัสภาษิตไว้ 

๔. นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ทรงประพฤติมา 

๕. นี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ทรงบัญญัติไว้ 

๖. นี้เป็นอาบัติ นี้ไม่เป็นอาบัติ 

๗. นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก 

๘. นี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ นี้เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง ความ กล่าวต่างกัน ความ 
กล่าวประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ ความหมายมั่น ในเรื่องนั้นอันใด นี้เรียกว่า 
วิวาทาธิกรฌ์ ฯ 

๒. อนุวาทาธิกรฌ์ 

[๖๓๔] ในอธิกรณ์ ๔ อย่างนั้น อนุวาทาธิกรฟ้ เป็นไฉน ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย อนึ่ง 
ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมโจทภิกษุด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การ 
โจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วง ความเป็นผู้คล้อยตาม การทำความอุตสาหะโจทก์ 
การตามเพิ่มกำลังให้ ในเรื่อง นั้นอันใด นี้เรียกว่าอนุวาทาธิกรฟ้ ฯ 
๓. อาปัตตาธิกรฟ้ 

[๖๓๕] ในอธิกรณ์ ๔ อย่างนั้น อาปัตตาธิกรฟ้ เป็นไฉน อาบัติทั้ง ๕ กอง ชื่ออาปัตตา 
ธิกรฟ้ อาบัติทั้ง ๗ กอง ชื่ออาปัตตาธิกรฟ้ นี้เรียกว่า อาปัตตาธิกรฟ้ ฯ 
๔. กิจจาธิกรฟ้ 

[๖๓๖] ในอธิกรณ์ ๔ อย่างนั้น กิจจาธิกรฟ้ เป็นไฉน ความเป็น หน้าที่ ความเป็น 
กรณีย์แห่งสงฆ์อันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกว่า 
กิจจาธิกรณ์ ฯ 


อธิกรณ์ ๔ อย่าง จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 301 
มูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ 

[๖๓๗] อะไรเป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ รากแห่งการเถียงกัน ๖ อย่าง เป็นมูลแห่งริวาทา 
ธิกรณ์ รากแห่งอกุศลทั้ง ๓ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์รากแห่ง กุศลทั้ง ๓ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ 

รากแห่งการเถียงกัน ๖ อย่าง เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์เป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธ เป็นผู้ถือโกรธ ภิกษุที่มักโกรธ 
ถือโกรธนั้น ย่อมไม , มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา ใน พระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม , ทำ 
ให้บริบูรณ์ แม้ในสิกขา ภิกษุที่ไม่มีความ เคารพ ยำเกรง ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระ 
สงฆ์ แม้ในสิกขาก็ไม่ทำ ให้บริบูรณ์นั้น ย่อมยังวิวาทให้เกิดในสงฆ์ การวิวาทย่อมเป็นไปเพื่อความ 
ไม่เกื้อ กุลแก่ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุขแก , ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความ ไม่เกื้อกุล 
เพื่อทุกข์แก่เทพยดาและมนุษย์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกเธอเล็งเห็น รากแห่งการเถียงกันเห็นปานนี้ 
ทั้งภายในและภายนอกได้ พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามละรากแห่งการเถียงกันอันลามกนั้น 
แหละเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็น รากแห่งการเถียงกันเห็นปานนั้ทั้งภายในและภายนอก พวกเธอ 
ในบริษัทนั้นพึง ปฏิบัติเพื่อความยืดยาวไป แห่งรากแห่งการเถียงกันอันลามกนั้นแหละ ความละราก 
แห่งการเถียงกันอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการ เถียงกันอันลามกนั้น 
ย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้ ฯ 

[๖๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ ท่าน ... 

ภิกษุเป็นผู้มีปรกติอิสสา ตระหนี่ ... 

ภิกษุเป็นผู้อวดดี เจ้ามายา ... 

ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ... 

ภิกษุเป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยาก ภิกษุผู้ที่ถือแต่ความเห็น 
ของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยากนั้น ย่อม ไม่มีความเคารพ ยำเกรง ในพระศาสดา ใน 
พระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขา ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพ ยำเกรง 
ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม่ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมยังวิวาทให้เกิด 
ในสงฆ์ การวิวาทย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกุลแก , ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุข แก่ชนมาก เพื่อความ 
พินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกุล เพื่อทุกข์แก่เทพยดา และมนุษย์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวก 
เธอเล็งเห็นรากแห่งการเถียงกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอกได้ พวกเธอในบริษัทนั้นพึง 
พยายามละรากแห่งการเถียงกัน อันลามกนั้นแหละเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นรากแห่งการเถียงกัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 302 

เห็นปานนี้ทั้ง ภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งรากแห่ง 
การเถียงกันอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ ความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการเถียงกันอันลามกนั้น 
ย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้รากแห่งการวิวาท ๖ อย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรฌ์ ฯ 
อกุศลมูล ๓ 

[๖๓๙] รากแห่งอกุศล ๓ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรฌ์ เป็นไฉนดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายใน 
ธรรม 

วินัยนี้มีจิตโลภวิวาทกัน มีจิตโกรธวิวาทกัน มีจิตหลงวิวาทกันว่า 
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม 
๒. นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย 

๓. นี้พระตถาคตเจ้าตรัสภาษิตไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ตรัสภาษิตไว้ 
๔. นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ทรงประพฤติมา 
๕. นี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ทรงบัญญัติไว้ 
๖. นี้เป็นอาบัติ นี้ไม่เป็นอาบัติ 
๗. นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก 
๘. นี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ นี้เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 
รากแห่งอกุศล ๓ อย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ ฯ 
กุศลมูล ๓ 

[๖๔๐] รากแห่งกุศล ๓ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรฌ์ เป็นไฉน ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็ภิกษุ 
ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีจิตไม่โลภวิวาทกัน มีจิตไม , โกรธวิวาทกัน มีชิตไม , หลงวิวาทกันว่า 
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม ... 

๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 
รากแห่งกุศล ๓ อย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรฌ์ ฯ 
มูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ 

[๖๔๑] อะไรเป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ รากแห่งการโจท ๖ อย่าง เป็นมูลแห่งอนุวาทา 
ธิกรณ์ รากแห่งอกุศลทั้ง ๓ เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ รากแห่งกุศลทั้ง ๓ เป็นมูลแห่งอนุวาทา 
ธิกรฌ์ แม้กายก็เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ แม้วาจาก็เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 303 

[๖๔๒] รากแห่งการโจท ๖ อย่าง เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธ ถือโกรธ ภิกษุที่มัก โกรธ ถือโกรธนั้น ย่อมไม , มีความเคารพ 
ยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ทำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขา ภิกษุที่ไม่ 
เคารพยำเกรงใน พระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม , ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อม 
ยังการโจทกันให้เกิดในสงฆ์ การโจทย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชน มาก เพื่อไม่เป็นสุขแก่ 
ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เทพยดาและมนุษย์ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ถ้าพวกเธอเล็งเห็นรากแห่งการ โจทกันเห็นปานนี้ทั้งภายในและภายนอกได้ พวกเธอใน 
บริษัทนั้น พึงพยายาม ละรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถ้าพวกเธอไม , เล็งเห็นรากแห่ง 
การโจทกันเห็นปานนั้ทั้งภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่ง 
ราก แห่งการโจทกันอันลามกนั้นแหละ ความละรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ 
การยืดเยื้อแห่งรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้น ย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้ฯ 

[๖๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่าน -.. 

ภิกษุเป็นผู้มีปรกติอิสสา ตระหนี่ -.. 

ภิกษุเป็นผู้อวดดี เจ้ามายา ... 

ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ... 

ภิกษุเป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยาก ภิกษุที่ถือแต่ความเห็น 
ของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยากนั้น ย่อมไม่มีความ เคารพยำเกรงในพระศาสดา ในพระ 
ธรรม ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม , ทำให้บริบูรณ์ แม้ในสิกขา ภิกษุที่ไม่มีความเคารพยำเกรง 
ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ อยู่ แม้ในสิกขา ก็ไม , ทำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมยังการ 
โจทกันให้เกิดในสงฆ์ การ โจทกันย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อไม , เป็นสุขแก , ชน 
มากเพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เทพยดาและมนุษย์ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ถ้าพวกเธอเล็งเห็นรากแห่งการโจทกันเห็นปานนี้ทั้งภายใน และภายนอกได้ พวกเธอใน 
บริษัทนั้น พึงพยายามและรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นรากแห่ง 
การโจทกันเห็นปานนั้ทั้งภายใน และภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อ 
แห่งรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้นแหละ ความละรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้นย่อมมีด้วย 
อย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้น ย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้ 

รากแห่งการโจทกัน ๖ อย่างนี้เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรฟ้ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 304 
อกุศลมูล ๓ 

[๖๔๔] อกุศลมูล ๓ อย่าง เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์เป็นไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีจิตโลภโจท ย่อมมีจิตโกรธโจทย่อมมีจิตหลงโจทภิกษุ ด้วย 
ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ อกุศลมูล ๓ อย่างนี้เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ ฯ 
กุศลมูล ๓ 

[๖๔๕] กุศลมูล ๓ อย่าง เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ 
ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมมีจิตไม , โลภโจท ย่อมมีจิตไม่โกรธโจท ย่อมมีจิตไม , หลงโจทภิกษุ 
ด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรือ อาซิววิบัติ กุศลมูล ๓ อย่างนี้เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ ฯ 

กาย 

[๖๔๖] อนึ่ง กาย เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้มีผิวพรรณน่ารังเกียจ ไม่น่าดู มีรูปร่างเล็ก มีอาพาธมากเป็นคนบอด ง่อย กระจอก หรือ 
อัมพาต ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทภิกษุนั้น ด้วย กายใด กายนี้ เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ ฯ 

วาจา 

[๖๔๗] อนึ่ง วาจา เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
เป็นคนพูดไม่ดี พูดไม่ชัด พูดระราน ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทภิกษุนั้น ด้วยวาจาใด วาจานี้เป็น 
มูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ ฯ 

มูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์ 
[๖๔๘] อะไรเป็นมูลแห , งอาปัตตาธิกรณ์ 
สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง เป็นมูลแห่งอาปัตตาธิกรฌ์ คือ:- 
๑. อาบัติเกิดทางกาย ไม่ใช่ทางวาจา ไม , ใช่ทางชิต ก็มี 
๒. อาบัติเกิดทางวาจา ไม่ใช่ทางกาย ไม่ใช่ทางจิต ก็มี 
๓. อาบัติเกิดทางกายกับวาจา ไม่ใช่ทางจิต ก็มี 
๔. อาบัติเกิดทางกายกับชิต ไม่ใช่ทางวาจา ก็มี 
๕. อาบัติเกิดทางวาจากับจิต ไม , ใช่ทางกาย ก็มี 
๖. อาบัติเกิดทางกาย วาจา และชิต ก็มี 
สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่างนี้เป็นมูลแห่งอาปัตตาธิกรฌ์ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 305 
มูลแห่งกิจจาธิกรณ์ 
[๖๔๙] อะไรเป็นมูลแห่งกิจจาธิกรณ์ 
สงฆ์เป็นมูลอันหนึ่งแห่งกิจจาธิกรณ์ ฯ 

อธิกรณ์เป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต 

[๖๕๐] วิวาทาธิกรฟ้เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต วิวาทาธิกรฟ้เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศล 
ก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี ฯ 

[๖๕๑] บรรดาวิวาทาธิกรฟ้นั้น วิวาทาธิกรฟ้ เป็นอกุศล เป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีจิตเป็นอกุศลวิวาทกันว่า 

๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม ... 

๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง การกล่าวต่างกัน การกล่าว 
โดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกว่า วิวาทาธิ 
กรฟ้เป็นอกุศล ฯ 

[๖๕๒] บรรดาวิวาทาธิกรฟ้นั้น วิวาทาธิกรฟ้เป็นกุศล เป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีจิตเป็นกุศล วิวาทกันว่า 

๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม ... 

๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง การกล่าวต่างกัน การกล่าว 
โดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ ความหมายมั่นในเรื่องนั้นอันใด นี้เรียกว่า วิวาทาธิ 
กรฟ้เป็นกุศล ฯ 

[๖๕๓] บรรดาวิวาทาธิกรฟ้นั้น วิวาทาธิกรณ์เป็นอัพยากฤตเป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีจิตเป็นอัพยากฤต วิวาทกันว่า 

๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม ... 

๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 306 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง การกล่าวต่างกัน การกล่าว 
โดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกว่า 
วิวาทาธิกรฌ์เป็นอัพยากฤต ฯ 

[๖๕๔] อนุวาทาธิกรณ์ เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต อนุวาทาธิกรณ์ เป็นกุศลก็มี อกุศล 
ก็มี อัพยากฤตก็มี ฯ 

[๖๕๕] บรรดาอนุวาทาธิกรฌ์นั้น อนุวาทาธิกรณ์ที่เป็นอกุศล เป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มี'จิตเป็นอกุศลย่อมโจทภิกษุ 
ด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การ 
ประท้วงความเป็นผู้คล้อยตาม การทำความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกำลังให้ ในเรื่องนั้น อันใด 
นี้เรียกว่า อนุวาทาธิกรณ์เป็นอกุศล ฯ 

[๖๕๖] บรรดาอนุวาทาธิกรณ์นั้น อนุวาทาธิกรฌ์ที่เป็นกุศล เป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีจิตเป็นกุศล ย่อมโจทภิกษุด้วย 
ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วง 
ความเป็นผู้คล้อยตาม การทำความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกำลังให้ ในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกว่า 
อนุวาทาธิกรณ์เป็นกุศล ฯ 

[๖๕๗] บรรดาอนุวาทาธิกรฌ์นั้น อนุวาทาธิกรณ์ที่เป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีจิตเป็นอัพยากฤตย่อมโจทภิกษุ 
ด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การ 
ประท้วงความเป็นผู้คล้อยตาม การทำความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกำลังให้ ในเรื่องนั้น อันใด 
นี้เรียกว่า อนุวาทาธิกรณ์เป็นอัพยากฤต ฯ 

[๖๕๘] อาปัตตาธิกรณ์เป็นอกุศล อัพยากฤต อาปัตตาธิกรฌ์เป็นอกุศลก็มี อัพยากฤตก็มี 
อาปัตตาธิกรฌ์เป็นกุศลไม่มี ฯ 

[๖๕๙] บรรดาอาปัตตาธิกรฌ์นั้น อาปัตตาธิกรณ์ที่เป็นอกุศล เป็นไฉน 

ภิกษุรู้อยู่ เข้าใจอยู่ จงใจ ฝ่าปน ละเมิดอาบัติ ใด นี้เรียกว่า อาปัตตาธิกรฌ์เป็นอกุศล 

บรรดาอาปัตตาธิกรณ์นั้น อาปัตตาธิกรณ์ที่เป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 

ภิกษุไม , รู้ ไม่เข้าใจ ไม่จงใจไม่ฝ่าปน ละเมิดอาบัติใดนี้เรียกว่า อาปัตตาธิกรฌ์เป็นอัพยากฤต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 307 

[๖๖๐] กิจจาธิกรณ์แป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต กิจจาธิกรณ์แป็นกุศลก็มี อกุศลก็มี 
อัพยากฤตก็มีฯ 

[๖๖๑] บรรดากิจจาธิกรณ์นั้น กิจจาธิกรณ์ที่เป็นอกุศล เป็นไฉน 
สงฆ์มีจิตเป็นอกุศล ทำกรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรมญัตติทุติยกรรม 
ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกว่า กิจจาธิกรณ์เป็นอกุศล ฯ 

[๖๖๒] บรรดากิจจาธิกรณ์นั้น กิจจาธิกรฌ์ที่เป็นกุศล เป็นไฉน 

สงฆ์มี จิตเป็นกุศล ทำกรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุ 
ตถกรรม นี้เรียกว่า กิจจาธิกรณ์แป็นกุศล ฯ 

[๖๖๓] บรรดากิจจาธิกรณ์นั้น กิจจาธิกรณ์ที่เป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 
สงฆ์มีจิตเป็นอัพยากฤต ทำกรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม 
ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกว่า กิจจาธิกรณ์แป็นอัพยากฤต ฯ 
วิวาทาธิกรฌ์ 

[๖๖๔] วิวาท เป็นวิวาทาธิกรฌ์ วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท เป็นอธิกรณ์ 
ด้วยเป็นวิวาทด้วย วิวาทเป็นวิวาทาธิกรฟ้ก็มี วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ก็มี อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาทก็มี 
เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทด้วยก็มี ฯ 

[๖๖๕] บรรดาวิวาทนั้น วิวาทที่เป็นวิวาทาธิกรฟ้ เป็นไฉน 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมวิวาทกันว่า 
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม ... 

๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง ความกล่าวต่างกัน ความ 
กล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ ความหมายมั่น ในเรื่องนั้น อันใด นี้ชื่อว่า 
วิวาทเป็นวิวาทาธิกรณ์ 

บรรดาวิวาทนั้น วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน 

มารดาวิวาทกับบุตรบ้างบุตรวิวาทกับมารดาบ้าง บิดาวิวาทกับบุตรบ้าง บุตรวิวาทกับบิดาบ้าง 
พี่ชายวิวาท กับน้องชายบ้าง พี่ชายวิวาทกับน้องหญิงบ้าง ห้องหญิงวิวาทกับพี่ชายบ้าง สหายวิวาท 
กับสหายบ้าง นี้ชื่อว่า วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 308 

บรรดาวิวาทนั้น อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท เป็นไฉน 
อนุวาทาธิกรฟ้ อาป้ตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรฟ้ นี้ชื่อว่า อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท 
บรรดาวิวาทนั้น อธิกรณ์ เป็นอธิกรณ์ด้วยวิวาทด้วย เป็นไฉน 
วิวาทาธิกรฟ้ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นวิวาทด้วย ฯ 
อนุวาทาธิกรฟ้ 

[๖๖๖] การโจทเป็นอนุวาทาธิกรฟ้ การโจทไม , เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นการโจท เป็น 
อธิกรณ์ด้วยเป็นการโจทด้วย การโจทเป็นอนุวาทาธิกรฟ้ก็มีการโจทไม่เป็นอธิกรณ์ก็มี อธิกรณ์ไม่ 
เป็นการโจทก็มี เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นการโจทด้วยก็มี ฯ 

[๖๖๗] บรรดาการโจทนั้น การโจทที่เป็นอนุวาทาธิกรฟ้ เป็นไฉน 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมโจทภิกษุด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ 
ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วง ความเป็นผู้คล้อยตาม การ 
ทำความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกำลังให้ ในเรื่องนั้น อันใด นี้ชื่อว่า การโจทเป็นอนุวาทาธิกรฟ้ 
บรรดาการโจทนั้น การโจทที่ไม่เป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน 

มารดากล่าวหาบุตรบ้าง บุตรกล่าวหามารดาบ้าง บิดากล่าวหาบุตรบ้าง บุตรกล่าวหาบิดาบ้าง 
พี่ชายกล่าวหาน้องชายบ้าง พี่ชายกล่าวหาน้องหญิงบ้าง น้องหญิงกล่าวหาพี่ชายบ้าง สหายกล่าวหา 
สหายบ้าง นี้ชื่อว่า การโจทไม่เป็นอธิกรณ์ 

บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ที่ไม , เป็นการโจท เป็นไฉน 
อาปัตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรฟ้ วิวาทาธิกรฟ้ นี้ชื่อว่า อธิกรณ์ไม่เป็นการโจท 
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ที่เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นการโจทด้วย เป็นไฉน 
อนุวาทาธิกรฟ้ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นการโจทด้วย ฯ 
อาปัตตาธิกรฟ้ 

[๖๖๘] อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นอาบัติ เป็นอธิกรณ์ 
ด้วยเป็นอาบัติด้วย อาบัติเป็นอาป้ตตาธิกรฟ้ก็มี อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์ก็มี อธิกรณ์ไม่เป็นอาบัติก็มี 
เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นอาบัติด้วยก็มี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 309 

[๖๖๙] บรรดาอธิกรณ์นั้น อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรฟ้ เป็นไฉน 

อาบัติ ๕ กองเป็นอาปัตตาธิกรฟ้บ้าง อาบัติ ๗ กองเป็นอาปัตตาธิกรฟ้บ้างนี้ชื่อว่า อาบัติ 
เป็นอาปัตตาธิกรฟ้ 

บรรดาอธิกรณ์นั้น อาบัติที่ไม่เป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน 
โสดาบัติ สมาบัติ นี้ชื่อว่า อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์ 
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ที่ไม , เป็นอาบัติ เป็นไฉน 
กิจจาธิกรฟ้ วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรฟ้ นี้ชื่อว่าอธิกรณ์ไม่เป็นอาบัติ 
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ที่เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นอาบัติด้วย เป็นไฉน 
อาปัตตาธิกรฟ้ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นอาบัติด้วย ฯ 
กิจจาธิกรฟ้ 

[๖๗๐] กิจเป็นกิจจาธิกรฟ้ กิจไม่เป็นอธิกรณ์อธิกรณ์ไม่เป็นกิจ เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็น 
กิจด้วย กิจเป็นกิจจาธิกรฟ้ก็มี กิจไม่เป็นอธิกรณ์ก็มี อธิกรณ์ไม่เป็นกิจก็มี เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็น 
กิจด้วยก็มี ฯ 

[๖๗๑] บรรดาอธิกรณ์นั้น กิจเป็นกิจจาธิกรฟ้ เป็นไฉน 

ความเป็นหน้าที่ ความเป็นกรณียะแห่งสงฆ์อันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติ 
ทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้ชื่อว่า กิจเป็นกิจจาธิกรฟ้ 
บรรดาอธิกรณ์นั้น กิจไม่เป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน 

กิจที่จะต้องทำแก่พระอาจารย์ กิจที่จะต้องทำแก , พระอุปัชฌายะ กิจที่จะต้องทำแก่ภิกษุผู้ 
เสมออุปัชฌายะ กิจที่จะต้องทำแก , ภิกษุผู้เสมอพระอาจารย์ นี้ชื่อว่า กิจไม่เป็นอธิกรณ์ 
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ไม่เป็นกิจ เป็นไฉน 
วิวาทาธิกรฟ้ อนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรฟ้ นี้ชื่อว่า อธิกรณ์ไม่เป็นกิจ 
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ที่เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นกิจด้วย เป็นไฉน 
กิจจาธิกรฟ้ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นกิจด้วย ฯ 

วิวาทาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง 
[๖๗๒] วิวาทาธิกรณ์ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 310 

วิวาทาธิกรฌ์ ย่อมระงับด้วยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ บางทีวิวาทาธิ 
กรฌ์ไม , อาศัยสมถะอย่างหนึ่ง คือ เยภุยยสิกา พึงระงับด้วยสมถะอย่างเดียว คือสัมมุขาวินัย 
บางทีพึงตกลงกันได้ สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมวิวาทกันว่า 
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม 
๒. นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย 

๓. นี้ พระตถาคตเจ้าตรัสภาษิตไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ตรัสภาษิตไว้ 

๔. นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ทรง ประพฤติมา 

๕. นี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม , ได้ทรงบัญญัติไว้ 

๖. นี้เป็นอาบัติ นี้ไม่เป็นอาบัติ 

๗. นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก 

๘. นี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ นี้เป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือ 

๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกนั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้ นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับ 
แล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ 
ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล 

ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไร 
ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกัน นำฉันทะของผู้ควรฉันทะมา ผู้อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้าน นี้ชื่อว่า 
ความพร้อมหน้าสงฆ์ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ก็ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ อธิกรณ์ 
นั้นระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ใด นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อม 
หน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ก็ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนี้นอย่างไร คือ โจทก์และจำเลย ทั้งสอง เป็นคู่ต่อล; 
ในคดีอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับอย่างนี้ ผู้ทำรื้อพึนเป็นปาจิตตีย์ ที่'รื้อฟืน ผู้ให้ฉันทะ 
ติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๖ จุลวรรคภาค๑ - หน้าที่ 311 

[๖๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถระงับอธิกรณ์นั้น ในอาวาสนั้นได้ 
พวกเธอพึงไปสู่อาวาสที่มีภิกษุมากกว่า หากพวกเธอกำลังไปสู่ อาวาสนั้น สามารถระงับอธิกรณ์ได้ 
ในระหว่างทาง นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยส้มมุ 1 ข!วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น 
มีอะไรบ้าง มีความพร้อม หน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้า 
บุคคล 

ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไร 
ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกัน นำฉันทะของผู้ควรฉันทะมา ผู้อยู่ พร้อมหน้ากันไม่คัดด้าน นี้ชื่อว่า 
ความพร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ก็ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ อธิกรณ์นั้น 
ระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ใด นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้า 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ก็ความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือโจทก์และจำเลย ทั้งสอง เป็นคู่ 
ต่อสัในคดีอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าบุคคล ใน สัมมุขาวินัยนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอธิกรณ์ระงับอย่างนี้ ผู้ทำรื้อฟิน เป็นปาจิตตีย์ ที่'รื้อฟืน ผู้ให้ฉันทะ 
ติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน ฯ 

[๖๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นกำลังไปสู่อาวาสนั้น ไม่สามารถระงับอธิกรณ์ 
นั้นในระหว่างทางได้ พวกเธอไปถึงอาวาสนั้นแล้ว พึงกล่าวกะภิกษุ เจ้าถิ่นว่า ท่านทั้งหลาย 
อธิกรณ์นี้เกิดแล้วอย่างนี้บังเกิดแล้วอย่างนี้ขอโอกาส ท่านทั้งหลายจงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรม 
โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ ตามวิถี ทางที่อธิกรณ์นี้จะพึงระงับด้วยดี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นเป็นผู้แก , กว่า พวกภิกษุอาคันตุกะอ่อนกว่า พวกเธอพึง 
กล่าวกะภิกษุอาคันตุกะว่า ท่านทั้งหลาย ขอนิมนต์ท่าน ทั้งหลายจงรวมอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
สักครู , หนึ่ง ตลอดเวลาที่พวกผมจะ ปรึกษากัน แต่ถ้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นเป็นผู้อ่อนกว่า พวกภิกษุ 
อาคันตุกะแก่กว่า พวกเธอพึงกล่าวกะภิกษุอาคันตุกะว่า ท่านทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลาย 
จงอยู่ ณ ที่นี้สักครู , หนึ่งจนกว่าพวกผมจะปรึกษากัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นกำลังปรึกษา คิดกันอย่างนี้ว่า พวกเราไม่สามารถระงับ 
อธิกรณ์นี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ พวกเธอไม , พึงรับอธิกรณ์นั้นไว้ แต่ถ้ากำลัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 312 

ปรึกษา คิดกันอย่างนี้ว่า พวกเรา สามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ 
พวกเธอพึงกล่าวกะ พวกภิกษุอาคันตุกะว่า ท่านทั้งหลาย ถ้าพวกท่านจักแจ้งอธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้ว 
ตามที่อุบัติแล้วแก , พวกเรา เหมือนอย่างพวกเราชักระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรม โดยวินัย และโดย 
สัตถุศาสน์ฉันใด อธิกรณ์นี้ชักระงับด้วยดีฉันนั้น อย่างนี้พวกเรา จึงชักรับอธิกรณ์นี้หากพวก 
ท่านชักไม่แจ้งอธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้ว ตามที่อุบัติแล้วแก , พวกเรา เหมือนอย่างพวกเราชักระงับ 
อธิกรณ์นี้โดยธรรม โดยวินัย และโดย สัตถุศาสน์ ฉันใด อธิกรณ์นี้ชักไม่ระงับด้วยดี ฉันนั้น 
พวกเราชักไม่รับอธิกรณ์นี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงรอบคอบอย่างนี้แล้วรับอธิกรณ์นั้นไว้ พวกภิกษุ 
อาคันตุกะนั้น พึงกล่าวกะพวกภิกษุเจ้าถิ่นว่า พวกผมชักแจ้งอธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้ว ตามที่อุบัติ 
แล้ว แก่ท่านทั้งหลาย ล้าท่านสามารถระงับอธิกรณ์นี้ โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุ 
ศาสน์ ระหว่างเวลาเท่านี้ได้ อธิกรณ์ชักระงับ ด้วยดีเช่นว่านั้น อย่างนี้พวกผมชักมอบอธิกรณ์แก่ท่าน 
ทั้งหลาย หากท่านทั้งหลาย ไม่สามารถระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ 
ระหว่างเวลา เท่านี้ได้ อธิกรณ์ชักไม่ระงับด้วยดีเช่นว่านั้น พวกผมชักไม่มอบอธิกรณ์นี้แก่ท่านทั้งหลาย 
พวกผมนี้แหละชักเป็นเจ้าของอธิกรณ์นี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุอาคันตุกะพึงรอบคอบอย่างนี้แล้วจึงมอบอธิกรณ์นั้นแก่พวก 
ภิกษุเจ้าถิ่น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าภิกษุเหล่านั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้ นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับ 
ดีแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ 
ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ท่ารื้อฟิน เป็นปาจิตตีย์ ที่รื้อฟืน ผู้ให้ 
ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน ฯ 
อุพพาหิกวิธี 

[๖๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่มีเสียงเซ็งแซ่เกิด 
ขึ้นและไม่ทราบความแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วนั้น เราอนุญาตให้ ระงับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วยอุพพา 
หิกวิธี ภิกษผ้ประกอบด้วยองค์คณ ๑๐ ประการ สงฆ์พึงสมมติด้วยอพพาหิกวิธี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 313 

องค์คุณ ๑๐ ประการ 

๑. เป็นผู้มีศีล สำรวมในปาติโมกข์สังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัย 
ในโทษมีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท ทั้งหลาย 

๒. เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่านั้นใดไพเราะ ในเบื้องต้น ท่ามกลาง 
และที่สุด ย่อมสรรเสริญพรหมจรรย์อันบริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ 
ธรรมทั้งหลายเห็นปานนี้ย่อมเป็นอันเธอสดับมาก ทรงไว้ สั่งสมด้วยวาจา เข้าไปเพ่งด้วยใจ 
แทงตลอดดีแล้วด้วยทิฐิ 

๓. จำ ปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร จำแนก ดี สวด ดี วินิจฉัยถูกต้องโดยสูตร 
โดยอนุพยัญชนะ 

๔. เป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินัย ไม่คลอนแคลน 

๕. เป็นผู้อาจชี้แจงให้คู่ต่อสัในอธิกรณ์ยินยอม เข้าใจ เพ่งเห็น เลื่อมใส 

๖. เป็นผู้ฉลาดเพื่อยังอธิกรณ์อันเกิดขึ้นให้ระงับ 

๗. รู้อธิกรณ์ 

๘. รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ 

๙. รู้ความระงับแห่งอธิกรณ์ 

๑๐. รู้ทางระงับอธิกรณ์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณ ๑๐ นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี ฯ 
[๖๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้ว 
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่ มีเสียงเซ็งแซ่ 
เกิดขึ้นและไม่ทราบอรรถแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วนั้น ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ด้วย มี มีชื่อนี้ด้วย เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี นี้เป็นญัตติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์ นี้อยู่ มีเสียงเซ็งแซ่เกิด 
ขึ้น และไม่ทราบความแห่งถ้อยคำที่กล่าว แล้วนั้น สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย เพื่อ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 314 

ระงับอธิกรณ์นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ 
ด้วยอุพพาหิกวิธี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด 

ภิกษุมีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย อันสงฆ์สมมติแล้ว เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี 
ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรง ความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๖๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นด้วยอุพพาหิกวิธี 
นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มี 
ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำรื้อฟิน เป็นปาจิตตีย์ ที่รื้อฟืน ฯ 

[๖๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่ในบริษัทนั้นพึงมี 
ภิกษุธรรมกถึก เธอจำสูตรไม , ได้เลย จำวิภังค์แห่งสูตรก็ไม , ได้ เธอไม , ได้สังเกตใจความ ย่อมค้าน 
ใจความตามเค้าพยัญชนะ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถพึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยคณะญัตติ 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาคณะญัตติ 

ขอท่านทั้งหลายจงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้เป็นธรรมกถึกเธอจำสูตรไม , ได้เลย 
จำวิภังค์แห่งสูตรก็ไม , ได้ เธอไม , ได้สังเกต ใจความ ย่อมล้านใจความตามเค้าพยัญชนะ ล้า 
ความพร้อมพรั่งของ ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว พวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ให้ออกไป แล้วที่เหลือ 
พึงระงับอธิกรณ์นี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นขับภิกษุนั้นออกไปแล้วสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้นี้ 
เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มี 
ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำรื้อฟิน เป็นปาจิตตีย์ที่รื้อฟิน ฯ 

[๖๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่ในบริษัทนั้นพึงมี 
ภิกษุธรรมกถึก เธอจำสูตรได้ แต่จำวิภังค์แห่งสูตรไม , ได้เลย เธอไม , สังเกตใจความ ย่อมล้านใจ 
ความตามเล้าพยัญชนะ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยคณะญัตติ 
ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 315 

กรรมวาจาคณะญัตติ 

ขอท่านทั้งหลายจงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้เป็นธรรมกถึกเธอจำสูตรได้ แต่ 
จำวิภังค์แห่งสูตรไม , ได้เลย เธอไม , สังเกตใจความ ย่อมค้านใจความตามเค้าพยัญชนะ ถ้า 
ความพร้อมพรั่งของท่านทั้ง หลายถึงที่แล้ว พวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ให้ออกไป แล้วที่เหลือ 
พึง ระงับอธิกรณ์นี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นขับภิกษุนั้นออกไปแล้ว สามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้ 
นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง 
มีความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ท่ารื้อฟินเป็นปาจิตตีย์ ที่รื้อฟืน ฯ 
[๖๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถระงับอธิกรณ์นั้นด้วยอุพพาหิกวิธี 
พวกเธอพึงมอบอธิกรณ์นั้นแก่สงฆ์ว่า ท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้า ไม่สามารถระงับอธิกรณ์นี้ด้วย 
อุพพาหิกวิธี ขอสงฆ์นั่นแหละจงระงับอธิกรณ์นี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วยเยภุยยสิกาพึงสมมติภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์คุณ ๕ ให้เป็นผู้ให้ขับสลาก คือ 
๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 
๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 
๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 
๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 
๕. พึงรู้จักสลากที่ขับแล้วและยังไม , ขับ 

ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุก่อน ครื้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ พึง 
ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติ 
ภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้ขับสลาก นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้ เป็นผู้ให้ขับสลาก การ 
สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้ขับสลาก ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ 
ท่านผ้ใด ท่านผ้นั้นพึงพด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 316 

ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆ์สมมติแล้ว ให้เป็นผู้ให้จับสลาก ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ 

ภิกษุผู้ให้จับสลากนั้น พึงให้ภิกษุทั้งหลายจับสลาก ภิกษุพวกธรรมวาทีมากกว่า ย่อมกล่าว 
ฉันใด พึงระงับอธิกรณ์นั้น ฉันนั้น นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับ แล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขา 
วินัย และเยภุยยสิกา ในสัมมุขาวินัยนั้นมี อะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม 
ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล 

ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไร 
ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกัน นำฉันทะของผู้ควรฉันทะมา ผู้อยู่พร้อมหน้ากันไม่กัดค้าน นี้ชื่อว่าความ 
พร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ก็ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ อธิกรณ์นั้น 
ระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ใด นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้า 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ก็ความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือโจทก์และจำเลย ทั้งสอง เป็นคู่ 
ต่อสัในคดีอยู่พร้อมหน้ากัน นั้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ก็ , ในเยภุยยสิกานั้นมีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระทำ ความเข้าไป ความเข้าไปเฉพาะ ความ 
รับรอง ความไม , สัดล้านกรรมในเยภุยยสิกาอันใด นี้มี , ในเยภุยยสิกานั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับอย่างนี้ ผู้ทำรื้อนั้นเป็นปาจิตตีย์ที่รื้อนั้น ผู้ให้ฉันทะ 
ติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน ฯ 

วิธีจับสลาก ๓ วิธี 

[๖๘๑] โดยสมัยนั้นแล อธิกรณ์เกิดแล้วอย่างนี้อุบัติแล้วอย่างนั้ในพระนครสาวัตถี 
จึงภิกษุเหล่านั้นไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์ ในพระนครสาวัตถี ได้ทราบข่าวว่า ใน 
อาวาสโน้น มีพระเถระอยู่หลายรูป เป็นผู้คงแก่เรียน ชำนาญในคัมภีร์ทรงธรรม ทรงวินัย 
ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีป้ญญา เป็นลัชชี มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา หากพระเถระ 
เหล่านั้นพึงระงับ อธิกรณ์นี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ อย่างนี้อธิกรณ์นั้พึงระงับด้วย 
ดี จึงไปสู่อาวาสนั้น แล้วเรียนกะพระเถระพวกนั้นว่า ท่านเจ้าข้า อธิกรณ์นี้ เกิดแล้วอย่างนี้ 
อุบัติแล้วอย่างนี้ขอโอกาส ขอรับ ขอพระเถระทั้งหลายจงระงับอธิกรณ์นี้ โดยธรรม โดยวินัย 
และโดยสัตถุศาสน์ ตามวิถีทางที่อธิกรณ์นี้พึงระงับด้วยดี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 317 

จึงพระเถระพวกนั้นช่วยระงับอธิกรณ์นั้นแล้ว เหมือนอย่างที่สงฆ์ในพระนครสาวัตถีระงับ 
แล้ว ตามริธีที่ระงับด้วยดีแล้วฉะนั้น ครั้งนั้น ภิกษุผู้ไม่ยินดี ไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์ 
ในพระนครสาวัตถีนั้น ไม่พอใจด้วยการ ระงับอธิกรณ์ของพระเถระมากรูป ได้ทราบข่าวว่า ในอาวาส 
โน้น มีพระเถระอยู่ ๓ รูป ... มีพระเถระอยู่ ๒ รูป ... มีพระเถระอยู่รูปเดียว เป็นผู้คงแก , เรียน 
ชำนาญ ในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา เป็นลัชชี 
มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา หากพระเถระนั้นพึงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัย และโดย 
สัตถุศาสน์ อย่างนี้อธิกรณ์นี้พึงระงับด้วยดี จึงไปสู่อาวาสนั้น แล้วเรียนกะพระเถระนั้นว่า 
ท่านขอรับ อธิกรณ์นี้เกิดแล้วอย่างนี้อุบัติแล้วอย่างนี้ขอโอกาส ขอรับ ขอพระเถระจงระงับ 
อธิกรณ์นี้ โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ ตามวิถีทางที่อธิกรณ์นี้จะพึงระงับด้วยดี 
จึงพระเถระนั้นช่วยระงับอธิกรณ์นั้นแล้ว เหมือนอย่างที่สงฆ์ในพระนครสาวัตถีระงับแล้ว 
เหมือนอย่างที่พระเถระมากรูประงับแล้ว เหมือนอย่างที่พระเถระ ๓ รูประงับแล้ว และเหมือนอย่างที่ 
พระเถระ ๒ รูประงับแล้ว ตามริธีที่ระงับด้วย ดีแล้ว ฉะนั้น 

ครั้งนั้น ภิกษุผู้ที่ไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์ในพระนครสาวัตถี ไม่พอใจด้วยการ 
ระงับอธิกรณ์ของพระเถระมากรูป ไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ ของพระเถระ ๓ รูป ไม , พอใจ 
ด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระ ๒ รูป ไม่พอใจ ด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระรูปเดียว จึงเข้าไป 
เฝ็าพระผู้มีพระภาค แล้ว กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณ์ที่พิจารณาแล้วนั้นเป็นอันสงบระงับดีแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตวิธีจับสลาก ๓ อย่าง คือ ปกปิด ๑ กระซิบบอก ๑ เปิดเผย ๑ ตามความยินยอมของ 
ภิกษุพวกนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากปกปิด เป็นไฉน 

ภิกษุผู้ให้จับสลากนั้น พึงท่าสลากให้มีสี และไม , มีสี แล้วเข้าไปหา ภิกษุทีละรูปๆ แล้ว 
แนะนำอย่างนี้ว่า นี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้นี้สลากของผู้ กล่าวอย่างนี้ท่านจงจับสลากที่ชอบใจ 
เมื่อภิกษุนั้นจับแล้ว พึงแนะนำว่า ท่านอย่าแสดงแก่ใครๆ ล้ารู้ว่าอธรรมวาทีมากกว่า พึงบอกว่า 
สลากจับไม่ดี แล้วให้จับใหม่ ล้ารู้ว่าธรรมวาทีมากกว่า พึงประกาศว่า สลากจับดีแล้ว ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย วิธีจับสลากปกปิดเป็นอย่างนี้แหละ 

ดกรภิกษทั้งหลาย ก็ริขีจับสลากกระซิบบอก เป็นไฉน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 318 

ภิกษุผู้ให้ขับสลากนั้น พึงกระซิบบอกที่ใกล้หูของภิกษุแต่ละรูปๆ ว่า นี้สลากของผู้ 
กล่าวอย่างนี้นี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้ท่านจงขับสลากที่ชอบใจเมื่อภิกษุนั้นขับแล้ว พึงแนะนำ 
ว่า ท่านอย่าบอกแก่ใครๆ ล้ารู้ว่า อธรรมวาที มากกว่า พึงบอกว่า สลากขับไม่ดี แล้วให้ขับใหม่ 
ล้ารู้ว่าธรรมวาทีมากกว่า พึงประกาศว่า สลากขับดีแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิธีขับสลากกระซิบบอก 
เป็นอย่างนี้แหละ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีขับสลากเปิดเผย เป็นไฉน 

ล้ารู้ว่าธรรมวาทีมากกว่า พึงให้ขับสลากเปิดเผย อย่างแจ่มแจ้ง วิธีขับสลากเปิดเผย 
เป็นอย่างนี้แหละ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิธีขับสลาก ๓ อย่างนี้แล ฯ 

อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่าง 

[๖๘๒] อนุวาทาธิกรณ์ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร 

อนุวาทาธิกรณ์ย่อมระงับด้วยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ 
ตัสสปาปิยสิกา ๑ ฯ 

[๖๘๓] บางทีอนุวาทาธิกรณ์ ไม , อาศัยสมถะ ๒ อย่าง คือ อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ 
ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติ วินัย ๑ บางทีพึงตกลงกันได้ สมจริงดังที่ตรัส 
ไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล สงฆ์พึง 
ให้สติวินัยแก , ภิกษุนั้น ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติอยู่แล้ว ก็แล สงฆ์พึงให้สติวินัยอย่างนี้ 
วิธีให้สติวินัย 

ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นั่งกระหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอว่าดังนี้:- 
คำขอสติวินัย 

ท่านเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทข้าพเจ้าด้วยศีลวิบัติ อันไม่มีมูล ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น 
ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๖๘๔] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ จตุตถกรรมวาจา ว่า 
ดังปี:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 319 
กรรมวาจาให้สติวินัย 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทภิกษุ มีชื่อนี้ด้วยศีลวิบัติอัน 
ไม่มีมูล เธอถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่ 
แล้ว สงฆ์พึงให้สติวินัย แก่ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทภิกษุ มีชื่อนี้ด้วยศีลวิบัติอัน 
ไม่มีมูล เธอถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้สติวินัยแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้ 
ถึงความไพบูลย์แห่ง สติแล้ว การให้สติวินัยแก , ภิกษุมีชื่อนี้ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้ นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

สติวินัยอันสงฆ์ ให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ชอบแก่สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย อย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขาวินัยกับสติ 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อม 
หน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล -.. 

ก็ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ โจทก์และจำเลยทั้งสองเป็นคู , ต่อ 
สัในคดีอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ในสติวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระทำ ความเข้าไป ความเข้าไปเฉพาะ ความ 
รับรอง ความไม , คัดค้านกรรม คือสติวินัยอันใด นี้มี , ในสติ'วินัยนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ทำรื้อฟืน เป็นปาจิตตีย์ที่รื้อฟิน ผู้ให้ 
ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน ฯ 

[๖๘๕] บางทีอนุวาทาธิกรฟ้ไม่อาศัยสมถะ ๒ อย่าง คือ สติวินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ 
พึงระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ บางทีพึงตกลงกันได้ สมจริงดังที่ 
ตรัสไว้ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ ประพฤติละเมิดกิจ 
อันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายาม ทำด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายย่อมโจท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 320 

เธอด้วยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จง 
ระลึกอาบัติเห็นปานนี้เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติ 
ละเมิด กิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท่าด้วยกาย ผมระลึก 
อาบัตินั้นไม , ได้ ผมหลงได้ท่าสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้ อย่างนั้น ก็ยังโจทเธออยู่ 
ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุนั้น ผู้หายหลงแล้ว ก็แล สงฆ์พึงให้ 
อมูฬหรินัยอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นั่ง 
กระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอ ว่าดังนี้:- 
คำขออมูฬหรินัย 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าวิกลจริต มีชิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะ 
เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท่าด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทข้าพเจ้า ด้วยอาบัติที่ 
ข้าพเจ้าวิกลจริต มีชิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติ 
เห็นปานนี้ข้าพเจ้ากล่าวกะ ภิกษุพวกนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวน 
ได้ประพฤติ ละเมิดกิจอันไม , ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท่าด้วยกาย 
ข้าพเจ้าระลึกอาบัตินันไม , ได้ ข้าพเจ้าหลงได้ท่าสิ่งนีแล้ว ภิกษุทังหลายผู้อันข้าพเจ้ากล่าวอยู่แม้อย่าง 
นั้น ก็ยังโจทข้าพเจ้าอยู่ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ท่านเจ้าข้า 
ข้าพเจ้านั้นหายหลงแล้ว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๖๘๖] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตลกรรมวาจา ว่า 
ตังปี:- 

กรรมวาจาให้อมูฬหรินัย 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ 
ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท่าด้วยกาย 
ภิกษุทั้งหลายโจทเธอ ด้วยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า 
ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต 
มีชิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอัน ไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 321 

พยายามทำด้วย กาย ผมระลึกอาบัตินั้นไม , ได้ ผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอ 
กล่าวอยู่แม้อย่างนั้น ก็ยังโจทเธออยู่ตามเติมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 
เธอหายหลงแล้ว ขออมูฬหรินัยกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ 
อมูฬหรินัยแก , ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้หายหลงแล้ว นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้วิกลจริตมีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติ 
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกาย ภิกษุ 
ทั้งหลายโจทเธอด้วย อาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้อง 
อาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิต 
แปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ 
พยายามท่าด้วยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไม , ได้ ผมหลงได้ท่าสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอ 
กล่าวอยู่แม้อย่างนั้น ก็ยังโจทเธออยู่ตามเติมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 
เธอหายหลงแล้ว ขออมูฬหรินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก , ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้หายหลงแล้ว ชอบ 
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

อมูฬหวินัยอันสงฆ์ให้แล้ว แก่ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้หายหลงแล้วชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัยกับอมูฬห 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อม หน้าธรรม ความพร้อมหน้า 
วินัย ความพร้อมหน้าบุคคล -.. 

ในอมูฬหวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระท่า ความเข้าไป ความเข้าไปเฉพาะ 
ความรับรอง ความไม , ลัดค้านกรรม คืออมูฬหรินัยอันใด นี้มีในอมูฬหวินัยนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ท่ารื้อฟิน เป็นชิตตีย์ที่รื้อฟิน ผู้ให้ 
ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 322 

[๖๘๗] บางที อนุวาทาธิกรณ์ไม , อาศัยสมถะ ๒ อย่าง คือ สติวินัย ๑ อมูฬหรินัย ๑ พึง 
ระงับด้วยอสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ บางทีพึงตกลงกันได้ สมจริงดัง 
ที่ตรัสไว้ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุด้วยครุกาบัติในท่ามกลางสงฆ์ว่า ท่าน 
ต้องครุกาบัติ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 

ภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมระลึกไม , ได้เลยว่า ต้องครุกาบัดึเห็น ปานนี้คือ อาบัติ 
ปาราชิก หรืออาบัติใกล้ปาราชิก 

ภิกษุผู้โจทก์นั้น ย่อมคาดคั้นภิกษุจำเลยนั้นนั่นผู้เปลื้องตนอยู่ว่า เอาเถิด ท่านจงรู้ด้วยดี ถ้า 
ท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัดึเห็นปานนี้คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติ ที่ใกล้ปาราชิก 

ภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมระลึกไม , ได้ว่า ต้องครุกาบัดึเห็นปานนี้ คืออาบัติ 
ปาราชิก หรืออาบัติใกล้ปาราชิก แต่ระลึกได้ว่า ต้องอาบัติแม้เล็กน้อยเห็นปานนี้ 

ภิกษุผู้โจทก์นั้น ย่อมคาดคั้นภิกษุจำเลยนั้นนั่นผู้เปลื้องตนอยู่ว่า เอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดี 
ถ้าท่านระลึกได้ว่า ต้องครุกาบัดึเห็นปานนี้คืออาบัติปาราชิก หรือ อาบัติที่ใกล้ปาราชิก 

ภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมต้องอาบัติเล็กน้อยชื่อนี้ผมไม , ถูกถาม ก็ปฏิญาณ ผม 
ต้องครุกาบัติเห็นปานนี้คือ อาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก ผมถูกถามแล้วจักไม่ปฏิญาณหรือ 
ภิกษุผู้โจทก์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ก็ท่านต้องอาบัติแม้เล็กน้อยชื่อนี้ท่านไม , ถูกถามแล้ว 
จักไม่ปฏิญาณ ก็ท่านต้องครุกาบัติเห็นปานนี้คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก ท่านไม , 

ถูกถามแล้วชักปฏิญาณหรือ เอาเถิด ท่านจงรู้ด้วยดี ล้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัดึเห็นปานนี้คือ 
อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก 

ภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมระลึกได้ว่า ต้องครุกาบัดึเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก 
หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก คำนั้นผมพูดเล่น คำนั้นผมพูดพล่อยไปผมระลึกไม , ได้ว่า ต้องครุกาบัดึ 
เห็นปานนี้คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงทำตัสสปาปิยสิกากรรมนั่นแก่ภิกษุนั้นแล ฯ 
วิธีทำดัสสปาปิยสิกากรรม 

[๖๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงทำตัสสปาปิยสิกากรรมอย่างนี้ ภิกษุผู้ฉลาด 
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 323 

กรรมวาจาทำตัสสปาปิยสิกา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ถูกซักถามถึงครุกาบัติในท่ามกลาง 
สงฆ์ ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งที่รู้ ถ้า 
ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงท่าตัสสปาปิยสิกากรรมแก'ภิกษุมีชื่อนี้นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ถูกซักถามถึงครุกาบัดึในท่าม 
กลางสงฆ์ ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งที่รู้ 
สงฆ์ท่าตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ ภิกษุมีชื่อนี้ การท่าตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก , 
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม -.. 

ตัสสปาปิยสิกากรรม อันสงฆ์ท่าแล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัยกับตัสส 
ปาปิยสิกา ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรม้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความ 
พร้อมวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล -.. 

ในตัสสปาปิยสิกานั้นมีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระท่า ความเข้าไป ความเข้าไปเฉพาะ 
ความรับรอง ความไม , ลัดค้านกรรม คือ ตัสสปาปิยสิกา อันใด นี้มีในตัสสปาปิยสิกานั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ท่ารื้อฟินเป็นปาจิตตีย์ที่รื้อฟิน ผู้ให้ 
ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน ฯ 

อาปัตตาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง 

[๖๘๙] อาปัตตาธิกรฟ้ ระงับด้วยสมถะเท่าไร อาปัตตาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง 
คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ฯ 

[๖๙๐] บางที อาปัตตาธิกรฟ้ไม , อาลัยสมถะอย่างหนึ่ง คือติณวัตถารกะ พึงระงับด้วย 
สมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ บางทีพึงตกลงกันได้ สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องลหุกาบัติแล้วเธอพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง 
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นิ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมต้องอาบัติชื่อนี้ 
ผมแสดงคืนอาบัตินั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 324 

ภิกษุผู้รับนั้นพึงกล่าวว่า คุณเห็นหรือ 
ภิกษุผู้แสดงนั้นพึงกล่าวว่า ขอรับ ผมเห็น 
ภิกษุผู้รับนั้นพึงกล่าวว่า คุณพึงสำรวมต่อไป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัยกับ 
ปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความ 
พร้อมหน้าบุคคล -.. 

ก็ความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือผู้แสดงกับผู้รับแสดง ทั้งสองอยู่ 
พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น 

ในปฏิญญาตกรณะนั้น มีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระทำ ความเข้าไป ความเข้าไปเฉพาะ 
ความรับรอง ความไม , ลัดค้านกรรม คือ ปฏิญญาตกรณะอันใด นี้มี , ในปฏิญญาตกรณะนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้รับรี่อฟินเป็นปาจิตตีย์'ที่'รื้อฟืน หาก 
ได้การแสดงนั้นอย่างนี้นั่นเป็นความดี หากไม , ได้ ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุมากรูปด้วยกัน ห่มผ้า 
อุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่าน 
เจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้ ข้าพเจ้าแสดงคืนอาบัตินั้น 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุพวกนั้นทราบด้วยคณะญัตติว่า ขอท่านทั้งหลาย 
จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ระลึก เปิดเผย ท่าให้ตื้น แสดงอาบัติ ล้าความพร้อมพรั่งของ 
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าขอรับอาบัติของภิกษุมีชื่อนี้ แล้วกล่าวว่า เธอเห็นหรือ 
ภิกษุผู้แสดงพึงกล่าวว่า ขอรับ ผมเห็น 
ภิกษุผู้รับพึงกล่าวว่า คุณพึงสำรวมต่อไป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัยกับ 
ปฏิญญาตกรฌะ ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย 
ความพร้อมหน้าบุคคล ... 

ก็ความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ ผู้แสดงกับผู้รับแสดง ทั้งสองอยู่ 
พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น ในปฏิญญาตกรณะนั้น มีอะไร 
บ้าง มีกิริยา ความกระทำ ความเข้าไป ความเข้าไป เฉพาะ ความรับรอง ความไม่ลัดล้านกรรม 
คือ ปฏิญญาตกรณะอันใด นี้มี , ในปฏิญญาตกรณะนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 325 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้รับรื้อฟืน เป็นปาจิตตีย์ที่รื้อฟืน หาก 
ได้การแสดงนั้นอย่างนี้นั่นเป็นความดี หากไม , ได้ ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์ 
เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า 
ต้องอาบัติชื่อนี้ ข้าพเจ้าแสดงคืนอาบัตินั้น 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมว่า ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟืง 
ข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ระลึก เปิดเผย ท่าให้ตื้น แสดงอาบัติ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
ข้าพเจ้าพึงรับอาบัติของภิกษุมีชื่อนี้แล้วพึงกล่าวว่า เธอเห็นหรือ 

ภิกษุผู้แสดงพึงกล่าวว่า ขอรับ ผมเห็น 

ภิกษุผู้รับพึงกล่าวว่า คุณพึงสำรวมต่อไป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัยอับ 
ปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม 
ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล .-. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้รับรื้อฟืน เป็นปาจิตตีย์ ที่รื้อฟืน 
ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน ฯ 

[๖๙๑] บางทีอาปัตตาธิกรณ์ไม , อาศัยสมถะอย่างหนึ่ง คือ ปฏิญญาตกรณะพึงระงับด้วย 
สมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ติณวัตถารกะ ๑ บางทีพึงตกลงอันได้ สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่สมควรแก , สมณะเป็นอันมากทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และ 
พยายามท่าด้วยกาย ถ้าพวกภิกษุในหมู่นั้นคิดอย่างนี้ว่าพวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความ 
ทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิด กิจอันไม่ควรแก , สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา 
และพยายามท่าด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อ 
ความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ 
เห็นปานนี้ ด้วยติณวัตถารกะ 

วิธีระงับ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์อย่างนี้ 

ภิกษุทุกๆ รูป พึงประชุมในที่แห่งเดียวกัน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ 
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 326 
ญัตติกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ 
ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา 
และพยายามทำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป 
เพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความ พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่ 
แล้ว สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์นี้ด้วยติณวัตถารกะเว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติที่เนื่องด้วย 
คฤหัสถ์ 

บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ฝ่ายของตนทราบ ด้วย 
คณะญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

คณะญัตติกรรมวาจา 

ขอท่านทั้งหลายจงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความ 
วิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และ 
พยายามทำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป 
เพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความ พร้อมพรั่งของท่าน 
ทั้งหลายถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่าน ทั้งหลายและอาบัติของตนในท่ามกลางสงฆ์ 
ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติ ที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก , 

ท่านทั้งหลาย และเพื่อประโยชน์แก่ตน ฯ 

[๖๙๒] ลำดับนั้น บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง 
ประกาศให้ฝ่ายของตนทราบ ด้วยคณะญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้- 
คณะญัตติกรรมวาจา 

ขอท่านทั้งหลายจงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความ 
วิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และ 
พยายามทำด้วยกาย ถ้าพวกเราชักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป 
เพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความ พร้อมพรั่งของท่าน 
ทั้งหลายถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่าน ทั้งหลาย และอาบัติของตนในท่ามกลางสงฆ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 327 

ด้วยติณวัตถารกะเว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่าน 
ทั้ง หลาย และเพื่อประโยชน์แก , ตน ฯ 

[๖๙๓] บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

ญัตติทุติยกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความวิวาทอยู่ 
ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามทำด้วย 
กาย ถ้าพวกเราชักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความรุนแรง 
เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้า 
พึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้ และอาบัติของตนในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติ 
ที่มี โทษหนัก เว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้ แลเพื่อประโยชน์ 
แก , ตน นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และ 
พยายามทำด้วยกาย ถ้าพวกเราชักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อ 
ความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ข้าพเจ้าแสดง อาบัติของท่านเหล่านี้ 
และอาบัติของตนในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มี , โทษหนัก เว้นอาบัติที่ 
เนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตน การแสดงอาบัติ 
เหล่านี้ ของพวกเราในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนักเว้นอาบัติ 
ที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์ ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

อาบัติเหล่านี้ของพวกเรา เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์ ข้าพเจ้า 
แสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความ 
นี้ไว้ด้วยอย่างนี้ 

ลำดับนั้น บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ สงฆ์ทราบ 
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 328 

ญัตติทุติยกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง ... ข้าพเจ้าทรงความนี้ 
ไว้ ด้วยอย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัยกับติณ 
วัตถารกะ ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อม 
หน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล 

ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไร พวกเธอมา 
ประชุมกัน นำฉันทะของผู้ควรฉันทะมา ผู้อยู่พร้อมหน้ากันไม่ลัดค้าน นี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าสงฆ์ 
ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ก็ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร อธิกรณ์นั้นระงับ 
โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ใด นี้ชื่อ'ว่าความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้า 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น 

ก็ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร ผู้แสดงและผู้รับแสดง ทั้งสองอยู่พร้อม 
หน้ากัน นั้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคล 

ในติณวัตถารกะนั้น มีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระทำ ความเข้าไป ความเข้าไปเฉพาะ 
ความรับรอง ความไม , ลัดค้านกรรม คือ ติณวัตถารกะอันใด นั้มีในติณวัตถารกะนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนั้ผู้รับรื้อนั้น เป็นปาจิตตีย์ที่รื้อนั้น ผู้ให้ฉันทะ 
ติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน ฯ 

กิจจาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว 

[๖๙๔] กิจจาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะเท่าไร กิจจาธิกรฟ้ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว คือ 
สัมมุขาวินัย ฯ 

สมถขันธกะ ที่ ๔ จบ 



